ÁRBÓK 

HINS 

I8LENZU FOItNLEiriiraAllS 

1903 


REYKJAVÍK 

PEENTUÐ^ í ísa.foldarpeentsm:iuju 
1903 




ARBOK 

HINS 

ISLENZKI FORIILEiriirELAGS 

1903 


REYKJAVÍK 

PEENTU& Í ÍSAFOLDAKPEENTSMI&JU 
1903 




Efnisyfirlit. 


Hörgsdalsfundurinn, eftir dr. Björn M. Ólsen og kapt. Daniel Bruun, 

(Inngangsorð bls. 1; skyrsla um rannsóknina bls. 3; almenn- 
ar athugasemdir um hörga og afstöðu þeirra við hof bls. 9) bls. 1—16 

Nokkrar dysjar frá heiðni, eftir kapt. Daniel Bruun (Reykjasels- 
fundurinn bls. 17; Sturluflatarfundurinn bls. 19; Kroppsfund- 
urinn bls. 20; Hólmsfundurinn bls. 24; Valþjófsstaðafundur- 

inn bls. 25; Miklaholtsfundurinn bls. 26).— 17—28 

Skyring myndanna. — 29—30 

Rannsókn í Gullbringusyslu og Árnessyslu sumarið 1902, eftir 

Brynjólf Jónsson .. , — 31—52 

Skyrsla um þá hluti, sem Forngripasafni íslaiids hafa bæzt árið 1902 — 53—55 

Reikningur Fornleifafelagsins 1902 .— 56 








Hörgsdalsfundurinn. 

Eftir 

Björn M. Ólsen og Daniel Bruun. 


Inngangsopð. 

Vorið 1890 eða 1891 var Arni bóndi Flóventsson í Hörgsdai í Mí- 
vatnssveit að graía íirir hlöðu í túninu skamt norður frá bænum. Varð 
þá íirir honum djúpt í jörðu grjótbálkur, er gekk um þvera hlöðugröfina, 
og á bálkinum nær miðju hans lá aflangur heliusteinn með bolla, og virt- 
ist hellan vera eldborin að ofan. I mörg ár lá fundur þessi í þagnargildi 
og vissu ekki aðrir um hann enn nágrannar og kunningjar Árna bónda. 
Árið 1897 var kapt. Daniel Briiun á ferð um Þingeijnrsíslu, og fjekk hann 
þá óljósa fregn um fundinn hjá Jóni bónda Þorkelssini á Víðikeri^; bað 
hann Jón grenslast betur eftir um fundinn og rita rektor Birni M. Ólsen 
um hann. Þettagerði Jón bóndi sama haust, enn Björn M.. Ólsen afhenti 
brjefið forseta hins ísl. Fornleifafjelags, dócent Eiríki Briem. Var það þá 
ráðið, að fjelagið skildi láta rannsaka þetta betur, svo fljótt sem efni og 
ástæður leifðu. Leitaði forseti samninga við Árna bónda í Hörgsdal um 
leifi til að grafa þar í túninu, og sumarið 1900 var fornfræðingur fjelags- 
ins Brynjólfur Jónsson sendur þangað til að undirbúa rannsóknina. Skírsla 
hans um árangurinn af þessari ferð er prentuð í Árbók Fornleifafjelagsins 
1901, 7.— II. bls.^ og leifum við okkur að taka úr henni það, sem nú 
skal greina: 

»Hörgsdalur heitir bær í Mívatnssveit. Hann stendur í litlu daldragi 
uppi í heiðinni vestur frá Gautlöndum. Eftir daldraginu rennur lækur 
sá, er mindar upptök Reikjadalsár.^ Nafn bæjarins bendirtil, að hannhafi 


1) Sbr. Danie] Briiiin, Nokkrar eiðibigðir í Árnessíslu, Skagafjarðar 
dölum og Bárðardal (Filgirit við Árb. Fornleifafjel. 1898) 68. bls. 

2) Rjettara væri: eina af uppsprettum Reikjadalsár, því að uppsprftt- 
urnar eru fleiri. 


1 



verið bigður í heiðni. Eru og þar í tdninu miklar og fornlegar tóttarústir. 
Og svo sem stekkjarvegi íirir austan túnið er íorn girðing, á að giska 
dagslátta á stærð, og í henni dálítil bæjarrúst, forn. Þar heitir þrælagerði, 
og bendir það einnig til heiðni. Samt er þessa bæjar, Hörgsdals, hvergi 
getið í gömlum ritum, og hlítur hann að hafa lagst snemma í eiði. Getur 
þess í Auðunnar máldagabók, sem talin er rituð 1318, að þá átti Helga- 
staðakirkja selför í HörgsdaL* Var sú selför notuð fram ifir síðustu alda- 
mót (1800). Enn nálægt 1820 var þar afturgerður bær og hefur bigð haldist 
þar síðan. Nú bír þar Árni bóndi Flóventsson. Vorið 1890 (eða 1891?) 
bigði hann heihlöðu þar á túninu skamt norður frá bænum. Þar var áður 
tóftaupphækkun, sem höfð var firir heistæði. Gróf Árni first gröf nær 8 
álna langa og 6 álna víða, og þá er hann hafði grafið 2^/2 al. djúpt niður, 
varð firir honum grjótbálkur um þvera gröfina, næf miðju hennar. Gróf 
Átni ekki út firir enda hans. Bálkurinn var hlaðinn af hnöllungsgrjóti, 
heldur smáu — annað grjót er þar ekki. — Var hann nál. i al. á breidd, 
tæplega i al. á hæð um miðjuna, enn lækkaði til endanna, svo að hann 
var þar ekki ifir 7 ^ ^L á hæð. Viðarkolaagnir vóru víða milli steina í 
honum. Á gólfinu til beggja hliða frá bálkinum, svo vítt sem gröfin náði, 
var gólfskán, um 2 þuml. þikk; hún var mjög blandin viðarösku. Einnig 
vóru viðarkolaagnir til og frá um gólfið. Viðarkola- eða öskuhrúga varð 
þó hvergi firir. Á miðjum bálkinum, þar sem hann var hæstur, stóðu 4 
steinar í ferhirning; þeir vórn jafnháir allir, hjer um bil 8 þuml. á hæð. 
Hellusteinn mikill lá ofan á þeim; minduðu þeir eins og hlóð undir hon- 
um. Hann var vel 8 þuml. þikkur^ 1^/2 al. langur og i al. breiður. Of- 
an í efra ifirborð hans, um miðju þess, beint ifir hlóðunum, var klöppuð 
hola eða skál, sporöskjuminduð, nál. 15 þuml. löng, 10 þuml. breið og á 
að giska 3 þuml. djúp. Eldslitur var á henni innan, og á öllu efra ifir- 
borði steinsins; náði sá eldslitur meira enn 7 ^ þuml. niður í steininn. Þar 
á móti sáust engin eldsmerki á neðra ifirborðinu og ekki heldur á hlóð- 
unum. Þar var aðeins lítið eitt af viðarkolaögnum eins og annarsstaðar. 
I hlóðunum lá dálítill hnöllungssteinn, á stærð við lítinn hleðslustein; 
hann er ívíðflatur, og ef bolli klappaður ofan í efra ifirborð hans. 
BoIIinn er nær 4 þuml. í þvermál, enn varla i þuml. á dípt. Á 
3 stöðum höfðu flísar verið brotnar úr hliðum steinsins, og þar á milli 
eru víða klöppuför, svo sjest og, að ójafna nokkur hefur verið kiöppuð 
burt á einum stað utan við bollann. Lítur út firir, að birjað hafi verið á 
að laga steininn að utan, en hætt við það aftur. Ekki sjer eldslit á hon- 
um. Hjá honum lágu í hlóðunum fáeinir kljásteinar og tvö tinnubrot 
lítil. Árni var einn að verkinu, og gat hanii ekki ráðið við stóra steininn 
heilan. Og án þess að hugsa sig um tók hann járnsleggju og braut hann 


1) ísl. fornbrjefasafn II. 436. bls. 



3 


sundur. Smáinolaðist miðja steinsins, þar sem holan var í hann; enn ut- 
ari með, þar sem hann var þikkari, urðu stikkin stærri. Fjekk Árni þar 
úr 5 eða 6 hleðslusteina; hlóð hann þeim í hlöðuveggina. Smámolarnir 
fóru í moldina, og munu þeir flestir eða allir hafa lentinnaní veggjunum, 
er moldinni var mokað upp í þá. . . . Hann (d: Árni) geimir hinn litla 
bollastein. . . . Kljásteinarnir vóru tíndir, enn tinnumolana afhenti hann 
mjer handa safninu«. 

Þegar Fornleifafjelagið hafði fengið skírslu um fundinn frá Brynjólfi 
Jónssini, fór það þess á leit við alþingi 1901, að það hækkaði lítið eitt 
stirkinn til fjelagsins svo að það gæti látið rannsaka þessar fornmenjar, 
og það gerði þingið. Nú í vor sem leið mæltist ijelagið til þess við 
rektor Björn M. Ólsen, að hann tæki að sjer að framkvæma þessa rann- 
sókn, og kvaðst hann fús til þess, enn óskaði, að kapteinn Daniel Bruun 
irði fenginn til að standa firir rannsókninni ásamt sjer. Þessu lofaði Dan- 
iel Bruun^ og var svo um talað, að þessir tveir menn skildu hittast ná 
lægt Hörgsdal 14. ágúst þ. á. til að framkvæma rannsóknina. 


Skipsla um pannsóknina. 


Eins og umtalað var, hittumst við á Gautlöndum 13. ágúst þ. á. 
og hófum rannsóknina í Hörgsdal snemma næsta dag, 14. ágúst. 

Við lásum skírslu Brynjólfs Jónssonar, sem prentuð er hjer að íram- 
an, upp firir bóndanum Árna Flóventssini, og kvað hann hana rjetta í 
öllum verulegum atriðum, enn óskaði þó að gera við hana fáeinar smá- 
breitingar, sagði, að annaðhvort hliti hann sjálfur að hafa hagað orðum 
sínum ógreinilega við Brynjólf, er hann skírði honum frá fundinum, eða 
Brynjólfur hefði ekki skilið orð sín alveg rjett. Breitingar þær, er Árni 
viídi gera, vóru þessar: Þeir 4 steinar, sem báru stóru helluna, stóðu 
ekki á miðjum grjótbálkinum, heldur i honum miðjum, þannig að efra 
ifirborð þeirra nam jafnhátt grjótbálkinum á báða vegu. Þar ofan á lá svo 
hellan, og gnæfði hún því með allri þikt sinni upp ifir grjótbálkinn til 
beggja hliða, enn nam ekki hærra. Tinnubrotin fundust ekki í hlóðun- 
um undir hellunni, heldur milli steina í grjótbálkinum. Hann segir, að 
málin á bollanum, sem var ofan í stóru helluna, sjeu sett af handa hófi 
og ekki áreiðanleg,- sem og er eðlilegt, því að, þegar hann skírði Brynjólfi 
Jónssini frá fundinum, vóru 9 eða 10 ár liðin, og segist hann ekki þora 
að fullirða, að sig minni rjett um stærð bollans. Að lokum lætur hann 
þess getið, að það sje að vísu alveg rjett, að hann hafi firir hvorugan 

X* 



4 


enda grjótbálksins grafið, þegar hann gróf í firstn (1890 eða i8<9i); enn 
nokkrum (nál. 4) árum síðar hafi hann neiðst til að gilda upp gröfina að 
innan með grjóti og breikka hana lítið eitt i því skini, og þá heldur 
hann, að hann hafi komist firir austurenda bálksins, enn ekki firir vestur- 
endann. Árni bóndi kom mjög vel firir sjónir, virtist vera skírleiksmað- 
ur, skilríkur og minnugur. 

Gröfturinn fór fram dagana 14.—17. ágúst. 

Á staðnum fundum við heihlöðu, tæp 22 fet á lengd og tæp 17 
fet á . breidd (hvorttveggja utanmál) og vóru veggir hennar 3 7« fet á 
breidd. Hún var með vanalegu torfþaki. Undir henni innan veggja var 
gröí, og lá gólf hennar hjer um bil 6 fetum lægra enn ifirborð jarðvegsins 
í kring, sem hlöðuveggirnir stóðu á. Frá góifi hlöðunnar upp á brún 
hlöðuveggjanna var hæðin 10 fet. Veggirnir vóru að innanverðu hlaðnir úr 
tómu torfi, enn aftur á móti var hlöðugröfin gilt upp eða fóðruð innan 
með grjóti viðast hvar, svo að ekki sást í beran jarðveginn nema á norð- 
urhlið grafarinnar og norðurhluta austur- og vesturhliðar og í suðaustur- 
horninu. Á þessum stöðum, þar sem jarðvegurinn lá ber, mátti sjá, að 
hlöðugröfin hafði verið grafin niður í gegnum lárjett lag af samanþjöpp* 
uðum leir og sandi, og fundust i þvi viðarkolaagnir. Botn hlöðugrafar- 
innar lá 2 fetum dípra enn þetta lag, og var auðsjeð, að það var gömul 
gólískán. Var hún i—2 þumlungar á þikt. Rjett undir þessari skán 
sást alstaðar i jarðveginum náttúrleg rák af svörtum eða móleitum sandi, 
3 — 5 þuml. á þikt, og undir henni annað lag af Ijósgulum sandi, sömu- 
leiðis alt að 5 eða’6 þuml. á þikt.' 

Nú lá firir að komast firir það með greftri, hve langt gólfskán þessi 
næði, og firir umgjörð hennar^ ef nokkur væri. 

Bóndinn hafði, sem áður er sagt, skírt svo frá, að grjótbálkur hefði 
staðið i þessari gólfskán um þvera hlöðugröfina frá vestri til austurs, og 
að i bálkinum hefðu staðið 4 steinar og ofan á þeim stór hellusteinn, 
enn fremur að i hlóðunum milli þessara 4 steina undir hellunni hefði 
fundist litill iviðflatur kringlóttur bollasteinn. 

Rannsóknin birjaði á þvi, að við leituðum að brotum stóru hellunn- 
ar i hlöðuveggjunum að utanverðu; vóru þar neðst i veggjunum að utan 
2—3 steinalög hvert ofan á öðru. Tókst okkur brátt að finna brotin 
með hjálp bónda, því að brotin vóru auðkennileg að lit og allri gerð 
steinsins. 

Á mindunum (VII. blaði, i. og 2. mind), sjest, að hellan hafði 
verið brotin i 5 stóra parta, og auk þess höfðu einstaka flisir flaskast úr 


1) Sbr. um lísing hlöðunnar mindablöðin hjer að aftan, VI. blað og 
VIIL blað, L mind, 



henni, sem ekki fiindiist. Hægð'drleikur var nð setja brotin saman og 
kom þá fram aflöng hella með óreglulegum röðum. Lengdin var mest 
3 5 þuml., breiddin mest 27 þum]., þiktin mest 8 þuml. nálægt miðju, 
enn frá miðjunni þintist hellan út til raðanna, sem vóru hvassar víðast 
hvar. Ifirborð hennar, sem upp hníði snúið í grjótbálkinum, var víða ó- 
sljett, og nálægt miðju sást óreglulegur bolli (a), 2^/3 þuml. á dípt og að 

þvermáli 4^2 þuml. langsetis eítir hellunni enn 6^/4 þuml, þegar mælt 

var um helluna þvera. Verið getur að lítill bolli óreglulegur að lögun og 
svipaður þessum hafi verið, þar sem b stendur á mindinni — þar virtist 
vanta nokkrar flísir. Neðra ifirborð bellunnar virtist vera nokkru 
sljettara. 

Þess skal enn getið, að efra ifirborð hellunnat virtist bera merki 

þess, að á því hefði brunnið eldur mikill; það var svartleiti að lit og á 

brotunum sást, að litur þessi náði 7 *—i þuml. inn í steininn. Enn um 
það verða jarðfræðingar að dæma, hvort þessi litur hefur komið á stein- 
inn af því, að eldi hefnr verið kiht á honum, eða af náttúrunnar völdum.^ 
í grend við Hörgsdal eru varla neinir stórir steinar, heldur verður að 
flitja þá að sjer langar leiðir, eí á þarf að halda. 

Litli bollasteinninn var geimdur hjá Árna bónda (sbr. mindablað 
VII, 3. mind). Hann var hjer um bil 8 þuml. að þvermáli og 3 þuml- 
ungar á þikt um miðjuna. BoIIinn, sem í hann var khippaður, var mjög 
reglulegur, i þuml. á dípt og 3 þuml. að þvermáli. Skírsla bóndans um 
steinana hafði þannig reinst rjett í öllum aðalatriðum. 

Við reindnm nú að finna, hve langt gólfskánin næði og hvort vegg- 
ir væri í kring tim hana, og hvort nokkrar leifar stæðu eftir óhaggaðar af 
grjótbálki þeim, sem bóndinn hafði fundið og tekið upp að nokkru. 
Eins og sést á mindablaði VI^ 1. mind, vóru grafnar grafir þvert og endi- 
langt firir utan hlöðuna, og sömuleiðis voru þeir partar hlöðunnar rifnir 
niður, sem helst þóttu líkur til, eftir því sem á rannsóknina leið^ að und- 
ir væri eitthvað merkilegt eða athugavert. 

Því miður hafði heigarður staðið, þar sém nú var suðurendi hlöðunn- 
ar, og þar suður af, og sömuleiðis var nú mikjuhaugur firir utan suðvest- 
urhorn hlöðunnar, og sagt var, að smiðja, sem reist var um 1820, hefði 
áður staðið út frá landsuðurhorninu.^ Jarðvegurinn suður og útsuður frá 
hlöðiinni var því ekki líklegur til mikils árangurs. Samt sem áður Ijetum 
við þetta eidd aftra okkur frá að grafa þar sem annars staðar^ og kom sá 


1) Síðan þetta var ritaÖ, hefur jarðfræðingurinu cand. mag. Helgi 
Pjetursson skoðað helluna, og er það skoðun hans, að svarti liturinn á efra 
borði hennar stafi af þvj, að eldi hafi verið kint á henni. 

2) MindablaÖ VI, l. og 3. mind, þar sem stafurinn L stendur. 



6 


gröftur að allgóðu hnldi, þegar hann var borinn saman við gröftinn á 
öðrum stöðum, því að það kom i Ijós, að hjer hafði upphaflega legið all- 
stórt ferhirnt hús, aflangt, sem h?fði snúið eins og hlaðnn, þannig að hún 
lá innan í hinu gamla húsi norðanverðn. Að vestan og norðan snerti 
itri brún hlöðuveggjanna hjer um bil innri brún hinna fornu húsveggja; aft- 
ur á móti lá austurveggur hlöðunnar firir innan austurvegg hússins, enn 
jafnhliða honura. Og sömuleiðis sást, að suðurgafl hlöðunnar lá um þvert 
innan í hinu forna húsi sunnanverðu jafnhliða suðurgafli þess.* 

Innri brún norðurgaflsins á hinu forna húsi sást glögt i) á því, að 
þar fundust allmargir steinar, sem höfðu takmarkað vegginn að innanverðu, 
2) á því að firir utan (norðan) þessa steina fundust í jarðveginuni greini- 
legar leifar af torfvegg, sem hafði hrunið niður og hafði verið hlaðinn úr 
ieirkendu og sandblendnu mírartorfi samskonar og íinst í mírunum norð- 
ur frá bænum, 3) og loks á því, að hingað, og ekki lengra norður á við, 
náði gólfskán sú, er fir var getið. Hið svarta sandlag, sem var undir 
gólfskáninni, og gula sandlagið undir þvi sást aftur á móti alstaðar, hvar 
sem grafið var, í grend við hið forna hús, og við fundum það jafnvel 
svo sem 150 ál. þaðan í gröf undir annari hlöðu austar á túninu. 

Til að vita, hvað hæft væri í sögu Arna bónda um grjótbálkinn, 
grófum við inn undir hlöðuveggina bæði að austan og vestan út undan 
þeim stöðum, þar sem hann sagði að bálkurinn hefði verið. Fundum við 
vesturenda grjótbálksins einmitt á þeim stað, sem hann benti til. Hjer 
var ofan á gólfskáninni hjer um bil 2 feta breitt lag eða hrúga af smá- 
steinum, eldbornum og sótugum; hæðin frá gólíi var i fet. Steinarnir 
lágu þjett og á milli þeirra íundust viðarkolaagnir stórar og smáar, ein- 
staka hálfbrunnar leifar af hrískvistum og nokkrar hálfbrunnar beinhnútur. 
Sömuleiðis tókst okkui að finna austurenda bálksins. Grjótið í honum 
var meira enn helmingi stærra enn grjótið i vesturendanum; vóru stein- 
arnir likir teningi í lögun, nál. 6 þuml. á kant, og vóru grjótlögin tvö, 
hvort ofan á öðru. Arni bóndi skírði frá, að grjótið í bálkinum, sem 
hann tók upp inni í hlöðugröfinni, hfeði viðast verið líkt þessu grjóti, 
sem við fundum í austurendanum. Ofan á þessum steinum fundum við 
einstaka sótuga og eldborna steina samskonar og í vesturendanum.^ 

Itri brún vesturveggjar sást mjög glögt í nirðra hluta veggjarins; 
fundust þar í röð allstórir steinar, sem höfðu verið undirstöðusteinar 
veggjarins að utanverðu, og slitnaði þó sumstaðar steinaröðin í sundur. 
Veggir hússins höfðu verið mjög þikkir (5—6 fet á þikt). Að norðan 
var itri brún gaflhlaðsins líka mjög greinileg. Að austan var veggurinn 
greinilegur norðan til og eins siðst; þar fanst greinilega suðausturhorn 


1) Sbr. mindablað VI, 1.—3. mind. 

2) Sbr. mindabl, VI, 2. og 3. mind og VIII, I. og 2. mind. 



7 


hússins. Aftur á móti var austurveggurinn ógreinilegur út undan suð- 
austurhorni hlöðunnar, þvi að þar hafði jarðveginum bersínilega verið rask- 
að. Loks fundum við suðurgafl liins forna húss á litlum parti við suð- 
austurhornið. 

Hús það, sem við þannig höfðum fundið, reindist vera að utanmáli 
c. 42 fét á lengd og 32—33 fet á breidd. Breiddin að innanmáli var (i 
norðurendanum) vel 20 fet og lengdin um 31 fet. 

Norðurbrún grjótbálks þess, er fir var getið, virtist liafa legið hjer 
um bil 10 fet frá innri brún norður-gaflhlaðs. 

Það má telja víst, nð súmir af steinum þeim, sem fundust fram með 
norðurgaflinum að innanverðu, hafi verið undirstöðusteinar í gaflhlaðinu, 
enn um suma af steinum þessum getur varla leikið efi á, að þeir hafi 
borið stoðir þær (hinar itri), er þakið hvildi á. Að svo hafi verið um 
steininn í norðvesturhorninu (I‘), á það benda trjeleifar þær, er fundust 
rjett hjá steininum (6 á mindabl. VI, mind). Samskonar steinn fanst 
í norðausturhorninu (II) og sömuleiðis fram með innri brúnum hliðveggj- 
anna. Lika fundum við einstaka steina (III og IV) fram með austurvegg 
svo sem 4 fet frá veggnum, og eru likur til, að þeir hafi staðið undir 
(innri) súlna-röð. Þakið hefur þá hvilt á 4 súlnaröðum, 2 hvorumegin. 
Að visu vantar undirstöðusteina innri súlnanna að vestan, enn það er eng- 
in furða, þvi að þar hafði áðiir verið grafið niður firir hið forna gólfhússins. 

Stór flatur steinn (VJ fanst á sinum upphaflega stað á gólfinu i 
norðurenda hússins ofurlítið austar enn um miðjn, og verðnr ekki sagt 
með neinni vissu, hvort hann hefur borið súlu eða eitthvað annað. 

A gólfinu i húsinu fundust nokkrir smáhlutir, er nú skal greina; 

Brini, als 7, þar af 6 fram með norðnrgafli (i, 2, 3, 19 (tvö) og 
20^) og I við austurvegg (i 8 ). 

3 kljásteinar með götum, allir i norðurgafli eða rjett innan við 
hami (4, 5 og 9) 

I snældusnúður úr steini i austnrenda þverbálksins (17) 

Hrosstennur fundust við norðnrvegg (10) og i rótaðri mold sunnan 
til i húsinu (21—22); þar i hinni rótuðu mold fanst og hrosskjálki. 

Alt bendir til, að tóft sú, sem við gróíum npp, hafi verið aflangt 
hús, ferhirnt að lögun, með lágnm grjótbálki, er gekk um þvert húsið 
norðanvert frá vestur-vegg ifir undir austurvegg, þó svo, að bil var á 
milli austúrenda bálksins og austurveggjar. í þessnm bálki miðjnm stóðu 


1) Hinar róniversku töliir, setn settar eru í sviga á þessum stað og 
hjer á eftir, vísa til staða þeirra, þar sem steinaruir fundust og táknaðir eru 
með sömu tölum á mindabl. VI, 3. (neðstu') mind. 

2) Tölurnar hjer og á eftir vísa til staöa, sem táknaðir eru með sömu 
tölum á mindabl. VI, 3. (neðstu) íiiind. 



8 


4 steinar og ofan á þeim lá stór hella,- er gnæfði ifir bálkinn með allri 
þikt sinni. Grjótið í bálkinum var sótugt og blandað kolaögnum, ösku 
og hálfbrendum beinaleifum. 

Ljóst var, að þverbálkur þessi hafði ekki verið undirstaða undir vegg 
eða þili, og að þar hafði ekki verið neitt skilrúm milli norðurendans og 
suðurendans annað enn tómur bálkurinn. Þar sem bálkurinn stóð óhagg- 
aður, í austur- og vesturenda, fundust engar menjar af torfvegg, er á hon- 
um hefði hvílt, firir ofan hann í þverskurði jarðvegsins. 

A gólfinu, einkum í nirðri hluta hússins, fanst talsvert af kolaögn- 
um á víð og dreif. Ekki var þó neitt, sem benti til, að húsiö hefði farist 
í eldsvoða. Að svo haíi ekki verið, sjest meðal annars á trjrieifum þeim, 
sem fundust óbrendar í norðurhorninu nálægt stoðarsteihimi n, sem áður 
er getið. Vafalaust er, að hjer hefur verið eldað, enn það hlítur að hafa 
verið gert í einhverjum sjerstökum tilgangi, því að ekki getur hjer verið 
um vanalegt eldhús að ræða. Hjer hafa ekki fundist neinar vanalegar eld- 
húshlóðir, því að hellan, sem hvíldi á steinunum fjórum, er alt annars eðlis, 
enda mundi hafa fundist meira af kolum og ösku í hlóðunum undir hell- 
unni, ef þetta hefðu verið reglulegar eldhúshlóðir, og þá væri ekki heldur 
gott að segja^ til hvers hinn lági grjótbálkur hefði verið notaður — hann 
var að sögn Arna bónda um 2 fet á hæð. Þeir fáu búshlutir, sem 

fundust, eru engin sönnun firir því, að húsið hafi verið útibúr eða eitt- 

hvert annað af hinum vanalegu bæjarhúsum, því að bríiii gat komið í 
góðar þarfir við öll þau störf, er eggjárn þurfti til, t. d. ef þurfti að slátra 
skepnum, og um kljásteinana og snældusteininn má hugsa sjer, að þéir haíi 
tínst þarna eða orðið eftir síðarmeir, þegar hætt var að nota húsið til þess, 
sem það var ætlað til frá öndverðu. Bæjarhúsin hafa og að sögn Arna 
bónda alt af legið á þeim hinum sama stað og bærinn stendur nú, eða 

svo sem 50—100 álnir suður frá hinni fornu rúst^ og á það benda líka 

öskuhaugarnir, sem eru þar rjett hjá bænum; eru þeir furðu stórir, þegar 
á það er litið^ að bigð lagðist hjer niður að staðaldri um aldamótin 1300. 
Skamt firir vestan fornu rústina eru á túninu aðrar vallgrónar tóftir, enn 
þær hafa bersínilega verið peningshús. 

Mestar líkur virðast vera til þess, að hin forna rúst sje leifar af 
gömlu blóthúsi frá heiðni. Nafnið Hörgsdalur sínir, að hjer hefur í heiðni 
verið einn af þeim helgidómum eða blótstöðum, er nefndir vóru hörgar, 
og sínist alt mæla með því, að hjer sje fundinn hinn gamli hörgur bæj- 
arins. I hinum almennu athugasemdum hjer á eftir munum vjer leiða rök 
að því, að hörgar gátu verið og vóru stundum hús. Hjer heíur fundist 
hús með grjótbálki um þvert, er skiftir því í 2 ójafna parta. Alveg sama 
íirirkomulag er á flestum þeim hofum eða blóthúsum, sem fundist hafa 
áður. Þau skiftast vanalega í tvent, aðalhúsið og ajhúsið^ og er þar bálkur 
eða veggur á milli, og engar sannanir eru framkomnar íirir því, að sá 



9 . 

veggur hafi ávalt algjörlega greint afhúsið frá aðalhúsinu eða náð írá gólíi 
og upp úr. 

Enn einlaim virðist hinn mikli hellusteinn á hlóðunum mæla með 
þvi, að hjer haíi verið gamall blótstaður. Lega hellunnar á miðjum grjót- 
bálkinum virðist benda lil, að þar haíi farið fram eitthvað það, sem átti 
að vera sínilegt þeim mönnum sem vóru í suðurhluta hússins. Hins vegar 
virðist Ijóst á þvi, sem fanst, að eldað haíi verið bæði á hellunni og grjót- 
bálkinum beggja megin við hana, og þær háifbrunnu beinleifar, sem fund- 
ust, sína, þó fádr sjeu, að menn hafa hjer jetið skepnur (og ef til vill slátr- 
að þeim áður) inni i húsinu. Þetta hvorttveggja virðist benda til, að hjer 
hafi framfarið blót. Á grjótbálkinui.n út frá hellunni hafa ef til vill brunn- 
ið eldar þeir, er kintir vóru undir blótkötlunum, og líkur til, að kjötið, 
sem soðið var í blótkötlunum^ haíi verið jetið af þeim mönnum, er sátu 
í suðurhluta hússins (»aðalhúsinu«). 


Almennar atliugasemdir 
um liörga og afstöðu þeirra við liof. 


Hið fornnorska og forníslenska orð hör^r er sama orðið og har^her, 
karlk., á fornsænsku, harg, karlk., á nísænsku, horg^ kvk., á nínorsku, hanig^ 
(hanich^ haruc),k^xW,^i fornháþísku og hearg(hearh),V^v\k.,‘k^r\g\\s^'KX\Qs\,\\. 
I fornnorsku og forníslensku þíðir orðið stundum hæð eða hól úr grjóti, 
gerðan af völdurn náttúrunnar’, stundum blótstað eða helgistað, þar sem 
heiðin blót voru framin. í firri þíðingunni er orðið líka haft í fornsænsku 
(»plats uppfylld af naturligen hopad sten« Rietz, Dialektlexikon), og síðari 
þíðingin kemur ekki sjaldan fram í sænskum örnefnum (»Odenstens hórvan 
vid Vehorm pd Öland«, »Thorsharg, Östraharg, Vestraharg« Rietz; »Opins- 
hargher, Þorshargher« Rydqvist, Sv. sprákets lagar, registrið í 6 . bindi); er 
þá harg [hargher) vanalega síðari liður í samsettu orði, enn firri liðurinn 
stundum heiti einhvers hinna fornu goða í eignarfalli. í nííslensku er orð- 
ið alloft haft um 'mishæðir á landi, t. a. m. í talshættinum »nú eru eltki 
uþpi nema hcestu hörgar«. Þar að auki kemur það oft íirir í örnefnuni, 
t* a. m. Hörgá, Hörgaeyrr, Hörgsdalur (2 bæir), Hörgshlið, Hörghóll, Hörgs- 


1) Fritzner, 2. litg., þíSir oröið »hob af sammenlagte stene«, enn þar 
sém þaö kemur firir í þessari þíöingu, (Karla-Magnús s. 213. bls., sbr. grjót- 
hnrgr í Sturl. Oxf. I 378. bls.) viröist vera um hæðir aö ræöa, sem mindast 
hafa af náttúruafli, úr smagrjóti, sem hrúgast hefur saman af hendingu. 

2 



lO 


landj Hörgsnes^^ enn hvergi er það hjer á landi, svo að jeg viti, haft í 
samsetningum með goðaheitum, og ekki heldur í Noregi, og er það þó 
altítt þar í örnefnum^. í nínorsku þíðir orðið stundum »hóp, flokk, fjölda, 
einkum af dírum, enn þó líka haft um menn« (Asen), stundum »fjallshnúk 
eða tind, helst um einstaka hnúka, stóra« (Ásen), »bratta enn flata að of- 
an« (Ross). Ásen heldur, að horg í þíðingunni ,hópur, flokkur fjöldk sje 
annað orð enn horg^ ,fjallshnúkur‘, enn þetta er vafasamt, einkum af því 
að orðið (harg) getur líka í nísænsku þítt fjölda eða »safn af ein- 
hverju« (Rietz)^. 

í fornháþísku og engilsaxnesku hefur orðið tvær þíðingar:^ )= lund- 
ur,2) heiðinn helgidómur, altari eða blóthús (Graíí IV, 1015. Wright- 
Wúlcker, Anglosaxon and Old English Vocabiilaries, 2. útg. I 433, 501, 
503, 517, 519). í engilsaxnesku getur það líka táknað ,skurðgoð‘. Merki- 
legt er, að orðið kemur líka firir í fornsænsku í þíðingunni ,þjettvaxinn 
runnur af ungum trjám^ (Rietz). 

Sumir hafa ætlað, að hin upphaflega þíðing orðsins væri ,grjóthrúga^^. 
Enn þar er það á móti, að það er ósannað, að orðið haíi haft þessa þíð- 
ingu í öðrum málum enn Norður-landamálum. 

Mundi það ekki geta verið af sömu rót og fornnorskt- -fornísl. herr, 
gotn. harjis, fornsaxn. og fornháþískt heri, engilsaxn. og fornfrís. here? 
Og frumþíðingin ,fjöldi, hópur, samkunda^ 

Úr þessari þíðingu virðist mega leiða allar þíðingar orðsins með eðli- 
legu móti. 

Samkomur germanskra þjóða í heiðnum sið vóru, að því .er virðist, 
jafnan samfara blótum. Hafi hörgur táknað mannfjölda eða samkundu, þá 
er það sjálfsagt, að það hefur getað táknað ,mannfjölda, sem kom saman 
til blótak Enn þá lá mjög nærri, að orðið væri einnig haft um sam- 
komustaðinn, þann stað, þar sem menn komu saman til blóta, blótstaðinn 
(sbr. gr. áyöpá upphaflega ,samkoma, þing‘, síðar ,samkomustaður‘, ‘þing- 
staður‘). 

Enn nú vóru blótin vanalega haldin á fornhelgum stöðum, einkum 
í lundum eða á hæðum eða fjöllum uppi. Tacitus talar um átrúnað 
Germana á lunda^, og Landnáma segir, að Þórir snepill landnámsmaður. 


1) Sbr. Kr. Kálund, Hist.-topogr. beskrivelse af Island II, registrið; Vilh, 
H. Finsen, íslenskt bæjatal, Kh. 1885, 37. bls. 

2) 0. Rygh, Norske gárdnavne, Forord og indledning 58—59. bls. 

3) Ross virðist líka hallast að þeirri skoðun, að hjer sje um tvær þíð- 
ingar hins sama orðs að ræða (Ross, Norsk ordbog, undir orðinu Jiorg 1.) 

4) T. d. 0. Rygh, Norske gárdnavne. Forord og indledning 58.—^59. bls. 
Sömuleiðis að því er virðist Fritzner (sjá 2. útg. undir orðinu Jiörgr). 

5) Tac. Germania 9. k.: lucos ac nemora consecrant. 



er bjó að Landi í Fnjóskadal, hafi blótað liindinn, seni bær hans var við 
kendur.' I ‘fornrituin íslenskum koma og íirir íms dæmi þess, að forn- 
menn hafi haft átrúnað á fjöllum eða hólum, t. d. Þórólfr Mostrarskegg á 
Helgafelli^ eða Selþórir og frændur hans á Þórisbjörgum^^ Sjerstaklega 
eru þó í þessu efni athugaverð munnmælin um Krosshóla^ sem Landnáma 
segir frá. Auðr landnámskona hafði bænahald sitt á hólum þessum og 
Ijet reisa þar krossa. Síðar, þegar niðjar hennar tóku heiðni, höfðu þeir 
átrúnað mikinn á hólana og Ijetu gera þar hörg^^ þegar blót tóku til, og 
i þann hörg var Þórðr gellir leiddur, áður hann tók mannvirðing.^ Hjer 
er þá beinlínis dæmi þess, að liórgr stóð á hól eða litlum hniik^. 

Með því að vjer vitum, að blótsamkomur Germana vóru vanalega 
haldnar í lundum eða á hæðum eða hnúkum, þá verður skiljanlegt, hvern- 
ig á því stendur, að hörgr^ sem táknar blót-samkunduna eða blótstaðinn, 
hefur fengið þíðinguna ,lundur‘ í fornháþísku og engilsaxnesku og að 
nokkru leyti í fornsænskú, enn aftur á móti í íslensku, norsku og sænsku 
þíðinguna ,grjóthæð, fjalshnúkurh 

Og þar sem nú hörgr táknaði blótstaðinn, þá var eðlilegt, að orðið 
væri og haft til að tákna þann helgidóm, gerðan af manna höndum, sem 
sjerstaklega var skilirði firir því, að blót gætu fram farið; það getur þá 
táknað blótstallann, hið heiðna altari, eða girðingu þá eða hús, þar sem 
blótin vóru framin. 

Þannig virðast allar þíðingar orðsins eiga rót sína að rekja til frum- 
þíðingarinnar ,samkunda, hópur, fjöldi^, sem enn er til í nínorsku og ní- 
sænsku og kemur heim við þíðingu orðsins herr, sem virðist vera af 
sömu rót runnið. 

Fornnorsk og forníslensk rit geía að eins óljósar bendingar um, 
hvernig þeim helgidómum var háttað, sem fornmenn nefndu hörga. 

Sumir hafa haldið, að það hafi verið sjerstakt einkenni að þar 

hafi verið blótaðar giðjur eða kvennleg goðmögn og að kvennprestar (hof- 
gyðjur) hafi staðið firir blótunum, og þvi verður ekki neitað^ að til eru 


1) Landn. III, 17. k. (Kh. 1843) 224. bls. 

2) Eyrb. 4. k.: Á þvi fjalli hafbi þórólfr svá mikinn átrúnaðy at 
þangat skyldi engi maðr óþvegmn lita; sbr. 11. k.: ok var þar enn mesti hof- 
staðr i þat mund. 

3) Landn. II, 5. k. 78. bls, 

4 ) Fms. og Flat. hafa hjer hof i staðinn firir hörg, enn textinn er ef- 
laust rjettari í Landnámu. 

5) Landn. II, 16. k. 111. bls. sbr. Fms. 1. 247.-249. bls. Flat. I 
265.-266. bls. 

6) Sbr. um blótstaði Germana Mogk, Germanische Mythologie (í Pauls 
Grundriss der germ. .philol. I, 2. útg.) § 88. 

2 =^ 



12 


dæmi, sem sína^ að hörgar vóru giðjum helgaðír. Hinn himneski bú- 
staður giðjanna, Vingólf^ er nefndur hörgr i Sn. E.^ í Hynduljóðum segir 
Freyja um Óttar: 

Hörg hann mér gerði 

oý hlaðinn steinum — 

nú er grjót pat 

at gleri orðit — 

rauð hann i njju 

nautahlóði; 

æ trúði Ottarr 
/ 

á fjísynjur.^ 

Um Álfhildi, dóttur Álfs konungs, er það sagt í Hervarar sögu, að Stark- 
aðr Áludrengr haíi numið hana burt um nótt að disablóti, »er hiín rauð 
hörginn.«^ Enn hinsvegar eru líka til staðir, sem sína, að hörgar gátu ver- 
ið helgaðir karlkendum goðum. í Grímnismálum erii Nóatún, höll Njarð- 
ar, nefnd hátimbraðr hörgr og í Vafþrúðnismálum segir svo um Njörð: 
hoýum ok hörgum 
hann ræðr hundmörgum — 
ok varð-at hann t^sum alinn^ 

Hugsunin virðist hjer vcra, að Njörðr ráði hundmörgum hofum og 
hörgum, pó að hann sé ekki Ása ættar, og bendir þetta til þess; að það 
haíi verið eiginlegt Ásum að ráða eigi að eins firir hoíum, heldur og fir- 
ir hörgum. I Völuspá segir svo: 

Hittusk Æsir 

á Iðavelli, 

peir er hörg ok hoý 

hátimbruðul* 

Á hið sama benda örnefnin sænsku Opinshargher, Þorshargher.^ 

Hörgar og hoý eru oft nefnd í sömu andránni i fornritum,'^ og sjest, 

1 . Annan sal gerðu þeir; þat var hörgr, er gyðjurnar áttu, ok var 
hann allfagr Sn. E. (útg. A. M.) I 62. bls. 

2) Hyndlul. 10. 

3) Fornaldars. I 413. bl. Um disablót sjá Mogk, Germ. Mythol §86. 

4) Grímnismál 16. Vafþrúðnismál 38. 

5) Völuspá 7. 

6) Rydqvist, Svenska sprákets lagar, registrið í 6. b. 

7) Völuspá 7 (sjá áður). Helgakviöa Hjörv. 4: hof mun ek kjósa | 
hörga marga. Vafþrúðnismál 38 (sjá áður). Sbr. Stjórn 580 og 582 
Karlamagnús saga (Unger) 137 Fms. I 283 og 285 (sbr. Flat. I 285 og 
287) og II 41, Fornaldars, II 287—288. í Rekstefju (9. erindi), sem virðist 
vera ort á ofanveröri 12. öld, kemur hörgr firir í sambandi við blóthús (sjá 
Konr. Gíslason, Efterladte skrifter I 212.—215. bls.). 



að einhver munnr hefur á verið, enn hitt er óljóst, í hverju sá munur 
var fólginn. 

Hofið var alt af hús^ vanalega með gnrði eða girðingu í kring. 
Hverju goðorði fílgdi eitt blóthús, sem goðinn var skildur uppi að halda 
og þingmenn goðans guldu toll til. Þau hús vóru alt af kölluð hof og 
tollurinn, sem þingraenn guldu, hoftollur. Þegar tala goðorða var ákveðin 
um 96^ og skildu vera 39, þá vóru úr þvi jafnmörg (39) ^yh'ójuohoj á 
öllu landinu, eitt Ihir hvert goðorð. Nafnið hójuðhof sínir, að auk þeirra 
vóru til önnur Aq/, sem einstakir menn áttu.^ Aftur á móti er svo að 
sjá, sem hórgar hafí alt af verið einstaklegs, enn ekki alþjóðlegs eðlis, eign 
einstakra manna, og að mannaforráð hafi ekki verið bundið við þá. A 
einum stað er . þó goðatign eða mannvirðing nefnd í sambandi við 
hörg, enn það er i Landnámu á þeim stað, er fír var drepið á, þar sem 
þess er getið, að Þórðr gellir hafí verið leiddur í hörg ættarinnar, áður 
hann tók mannvirðing. Enn hjer er vist að eins að ræða um nokkurs- 
konar vigslu til goðastarfsins, og Landnáma vikur ekki að þvi einu orði, 
að hörgur sá, sem Þórður var leiddur i, hafí verið sama húsið og hof 
það, sem fílgdi goðorði hans og mannaforráð hans var við bundið. Að 
hörgar hafí verið einstaklegs eðlis, sjest og á 2 stÖðum í fornum norsk- 
um lögLim, er vér munum minnast betur á síðar, enn þar er bannað ein- 
stökum mönnum að gera sjer hörg til blóta. 

Af því að hofið alt af var hús, sem áður er sagt, hafa menn viljað 
ráða, að liórgurinn.^ sem var eitthvað annað enn hof, hafí ehki verið hús, 
heldur stalli úr stcini, reistur þar sem hátt bar á, eða haugur hlaðinn úr 
grjóti undir berum himni.^ Vjer skulum ekki neita því, að svo hafí ver- 
ið stundum. A það bendir staðurinn í Hyndluljóðum, sem fír var gefíð, 
þar sem Freyja segir, að Óttarr hafí gert sjer (Freyju) h'órg hlaðinn stein- 
umf og enn fremur það, að orðið (harug) kemnr fírir i fornháþisku í 
merkingunni ,altari‘. Af þvi .að fornmenn þektu ekki steinhús í beiðni, 
má ráða, að höfundur Hyndluljóða hafí ekki haft hús fyrir augum á þeim 
stað, sera hjer er um að ræða. Enn hins vegar hefur Konr. Gíslason 
fullsannað, að hörgar vóru ekki alt af steinaltari eða haugar hlaðnir úr 
grjóti.^ Staðurinn í Völuspá — »peir er h'órga ok hoj | hátimbruðu« — 
og í Grímnismálum — »hátimbruðum h'órgi ræðr« — sinir Ijóslega, að 


1) Laridn. IV, 7. k. 259. bls. og Viðbætir II 334. bls. Flat. I 249. 
bls. Þórðar s. hreðu, iitg. Guðbr. VigMssouar, Kh. 1860, 94. bls. Sbr. Konr. 
Maurer, Island 54. bls. 

2) Sjá orðabók GuÖbraiids Vigfiissonar undir orðiuu hörgr. 

3) Hyndlu]. 10. í líkri þíðingu virðist orðið vera haft í Fms. V, 239. 
bls.: Olafr honungr hraut niðr . . . Jiamra, hörga^ skóga^ vötn ok tré. 

4) Konr, Gíslason, Efterladte skrifter I 214.—215. bls. 



hörgar vóru ekki alt af úr tómu grjóti^ heldur líka stundum, að minsta 
kosti að nokkru leiti, úr timbri. Á ímsum stöðum er sagt um hörga, að 
þeir hafi brunnið eða verið brendir. Staður sá, sem áður var getið, í 
Reksteíju 9. er. er svo hljóðandi: 

Fémildr jylhir vildi 
firna mörg ok liórga 
hlóthús hrmna láta . . 

o: Féniildr Jylkir vildi láta hrenna firna mörg hJóthús ok hörga. í Fms. II. 
41. bls. kveðst Ólafr Tryggvason hafa hrent hoj ok hörga^ og sama er 
sagt um Örvar-Odd í sögu hans í Fornaldars. 11 . 287.—288. bls , og þar 
kemur firir þessi vísufjórðungur: 

hoj sviömiðu^ 
hörgar hrunnu. 

Svo mundi ekki hafa verið sagt, ef höigar hefðu verið úr eintómu grjóti. 
Og að hörgar hafi getað verið éða stundum verið hús, sjest á þeim stöð- 
um, sem áður eru greindir, þar sem Nóatún, höll Njarðar, og Vingólf, 
salur giðjanna, er kallaður hörgur, og hið sama sjest Ijóslega á 2 stöðum 
í fornum norskum lögum. í Kristnum rjetti Sverris konungs, — sem svo 
er nefndur, enn ekki getur verið eldri enn frá c. i2/0^ — kemur firir 
þessi lagagrein: er oss JzviÖjat, at vér skulum eigi hlóta heiönar vætt- 

ir ok eigi heiöin guö né hauga né hörga. En ej maör verör at pvi kunnr 
eöa sannr, at hann hleör hauga eöa gerir hús ok kallar hörg . . . pá hefir 
hann firirgert hverjum peningi fjár sins. Hann skal ganga til sJzripta ok 
hata viö Krist. En ef Jiann viJl pat eigi, pá sJzaJ Jtann fara úr Jandeign 
konungs várs«.'^ Grein þessi virðist vera tekin ik_»Gulaþingslögum hinum 
eldri«, og er sá lagabálkur nú ekki til í eldri mind enn frá birjun 13. 
aldar;^ 29. grein þessara laga er sama efnis og greinin í Kristnum rjetti 
Sverris, og er prentuð í Norges gamle love I 18. bls., enn sá texti er 
bersínilega að eins ágrip og hefur ekki þau orð, sem hjer skera úr, 2: 
orðin >^gerir hús ok JzaJJar Jtörg«. Enn eldri texti og fillri hefur geimst í 
gömlum skinnbókarbrutum og er prentaður eftir þeim i Norges gamle 
love II 49Ú bls. og IV 6. bls. Þar standa þau orð, sem nú vóru greind, 
samhljóða textanum í Kristrj. Sverris. Er það merkilegur vottur um fast- 
heldni Norðmanna við gamlar venjur úr heiðni, að þeim skuli ekki í birj- 
un 13. aldar hafa þótt óþarfi að halda í lögum sínum hinu gamla banni 
gegn þvi að blóta hauga og hörga, og auðvitað má íelja það öldungis 


1) Konr. Maurer, Udsigt over de nordgermanske retskilders historie, 
Kria 1878, 38. bls. 

2) Kristinn rjettur Sverris konungs § 79. Norges gamle love I 430. bls. 

3) Konr. Maurer í nefndri bók á 27. bls, 



víst og áreiðanlegt, sem þessar Ingagreinir segja uni hörga. Eru þær full 
sönnun íirir því, að hörgur gat verið hús. Enn annars eru staðir þessir 
nokkuð tvíræðir. Þar stendur: yyEf maör verðr at pvi kunnr eða sannr, 
at hann hleðr hauga eða gerir hús ok kallar hörg^ pá« o. s. írv. Hjer niá 
skilja setninguna »ok kallar hörg« nieð tvennu móti. Hún gettir þítt 
sama sem: ok kallar hú s it hörg. Enn hún getur líka þítt: ok kallar 
hauginn eða húsit höjg. Ef þessi síðari skíring er rjett. sinir stað- 
urinn, að haugur., hlaðinn til blóta, gat heitið hörgur, eigi síður enn hús 
gert í sáma skini. Inngangsorð lagagreinarinnar: Blót er oss kviðjat, at 
vér skuluni eigi hlóta . . . heiðin guð né hauga n é höjga^ virðnst í fljótu 
bragði mæla á móti þessari skíringu, því að hjer virðist vera gerður mun- 
ur á haug og höjg. Enn þó er ekkert á móti því, að orðin haugr og 
hörgr hali hjer nokkurn veginn söma þíðing, þó svo, að hörgr sje ifirgrips- 
meiri hugmind enn haugr. Og að svo haíi verið, virðist mega ráða eigi 
að eins af því^ sem áður er sínt, nð hörgr gat þitt altari eða grjóthaug 
undir berum himni, hejdur og nf því, að þessi tvö orð eru oftar nefnd 
hvort við annars hlið, svo sem sjeu þau líkrar merkingar, t. d. í Noregs 
gamle love IV, bls. 7^^® og í ninorsku (sbr. Ross, Norsk ordbog, undir 
orðunum haug og horg i og 2). 

Hugmindin höjgr virðist því hafa náð ifir eigi að eins hús heldur 
og hauga^ hlaðna af manna höndum, sem notaðir vóru til blóta. 

Hjer skulum vjer leiía oss að minna á blótstað þann. sem fundist 
hefur hjá Rosbjærggárd í Danmörku norður frá Hobro og S. Miiller lísir 
í riti sínu ,Vor oldtid^ á 589. bls. Þar fundust djúpt niðri í míri nokk- 
urri leifar af skógi. »Margir furustofnar sáust þar greinilega hvor hjá 
öðrum og hjá einum stofninum fallegt etrúrskt ker úr bronse, eldborið, og 
Lindir því kolaleifar og hálfbrunnir eldibrandar. Á öðrum stað lá neðri hluti 
leirkers og mörg leirbrot á víð og dreif. Rjett hjá fundust 2 hvelfdar 
steinhrúgur fremur stórar og fleiri minni. . . . Þessar steinahrúgur virðist 
ekki unt að skíra með öðru móti, enn að þær hafi verið blótstallar«. 
Mind er í nefndu riti af einni grjóthrúgunni, og er hún furðu svipuð 
vésturenda grjótbálksins í Hörgsdal. Alt virðist mæla með því, að þessi 
blótstaður hjá Rosbjærggárd hafi verið hörgur, enn hjer hefur hann legið 
í helgum lundi (sjá áður) undir berum himnh því að hjer getur ekki ver- 
ið um hús að ræða. í míri einni nálægt Vjebjörgum í Danmörku hefur 
og fundist steinhrúga lík hrúgunum við Rosbjærggárd að stærð og lögun 
og hjá henni trjemind (skurðgoð.^) Sjá S. Muller, Vor oldtid 591. bls. 
Báða þessa fundi telur S. Muller vera frá firri hluta járnaldarinnar. 

Aftur á móti bendir rannsókn okkar til, að hörgurinn í Hörgsdal 
hafi verið hús. Verið getur að síðari fundir verði til þess að skíra betur 
firkomulag hinna gömlu hörga, og ættu menn þá sjerstaklega að veita 
eftirtekt því, sem kiiini að finnast á bæjum þeim, sem við hörg eru 



i6 


kendir, eða í grend við þá. Að því er snertir einn af þessum bæjum, 
Hörgsholt í Hrunamannahreppi, ber þess að geta, að þar fanst iirir mörg- 
iim árum (1888) forn rúst, sem líknr eru til að haíi verið leifar. af hörgi. 
Enn því miður var enginn maður við, sem gott vit hnfði á slíku, þegar 
sii riist var grafin úr jörðu. Samt er til furðu greinileg skírsla nm fund- 
inn eftir bóndann, sern gróf, og er hún prentuð í Arbók flfjelagsins 1900, 
28. bls. Rústin fiinst iindir gömlum öskuhaugi, sem bóndi Ijet grafa upp 
til að bera hann í jarðeplagarð. Vóru veggirnir einhlaðnir úr gijóti, 2— 
3 ál. á hæð, og virtList hafa verið grafnir í jörð. Minduðu þeir grjótrjett 
ly íet á lengd og 5 fet á breidd. Tóftin sneri frá norðri til suðurs og 
á miðjum austurvegg vóru dir, 2 fet á breidd. Gólf tóttarinnar var 2^/2 
al. lægra enn undirstöður bæjarhúsanna, seiii þá vóru í Hörgsholti. Tóft- 
in var full af ösku og ekkert í henni annað, nema í norðurendanum var 
aflangur bálkur^ ekki þó oeint hlaðinn, og var hellusteinaröð ofan á hon- 
um. Þar var nokkuð af viðarkoluin. Dálítið af júnu beinarusli fanst í 
öskunni (hjá hellusteina bálkinum?) og 2 smá bríni fundust þar. Því mið- 
ur tók bóndi upp grjótið úr þessari rúst, það sem nítilegt var, og notaði 
það til húsagjörðar, svo að engar líkur eru til, að nokkuð væri á því að 
græða, þó að nú væri farið að rannsaka aftur á þessuin stað. Mart af 
því sem hjer hefur fundist, bálkurinn með hellusteinunum ofan á, kola- 
leifarnar, beinaruslið og brinin, er líkt því, sem fanst í Hörgsdal, og 
bendir það ásamt nafni bæjarins til þess, að þetta kunni að hafa verið 
hörgur. Aftur á móti er ummál rústarinnar í Hörgsholti miklu minna 
enn í Hörgsdal og einkum er breiddin (5 fet) furðu lítil. Það er og 
Ijóst, að rústin í Hörgsholti hefur ekki getað verið hús. Ef þetta hefur 
verið hörgur, þá hefur haon hjer verið undir beru lofti; askan, sem filti 
tóftina, er þá og auðvitað ingri enn rústin, og frá þeim tíma, þegar farið 
var að nota hina fornu rúst firir öskuhaug. 



Nokkrar dysjar frá heiðni. 

Eftir 

Daniel Bruun. 

Skamnia stund héldust heiðnir greftrunarsiðir á íslandi, alls nær 125 
ár, því að eftir það er kristni hafði verið tekin í lög á alþingi árið 1000 
og trúin á Hvitakrist var komin í stað Asatrúar, var hætt að greftra menn 
í sínum bezta búnaði og með vopniim sínum, hesti og hundi. Fyrir því 
má eigi vænta þess^ að þar finnist mörg leiði frá heiðni, enda á forn- 
gripasafuið í Reykjavík mjög fáar þess kyns menjar úr fornum leiðum 
(haugum eða dysjum); hefir og örsjaldan lánast, að þeir menn fyndi leið- 
in eða ætti kost á að grafa þau upp, er hafa haft næga kunnáttu til að 
athuga það, er rannsaka þuríti. Sumarið 1901 auðnaðist mér að leiða í 
Ijós tvo slíka fundi. 


L Reykjaselsfundurinn. 

(Brúarjundurinn). 

í fyrndinni náði bygðin í Jökuldal miklu lengra inn í landið en nú, 
einkum vestan megin árinnar. Er mælt, að sumir bæirnir hafi lagst í 
eyði í Svartadauða, en aðrir fóru af eftir gosið úr Öskju í DyngjufjöIIum 
1875. Insta bygða bólið í dalnum er nú á tímum á bænum að Brú, 
nema ef telja skal Laugarvelli í Laugarvalladal, er bygðust aftur árið 1900. 
Jökulsá á Brú, sem um dalinn fellur, kemur norðan undan Vatnajökli og 
er mjög vatnsmikil og straumþunginn svo mikill, að hún er óreið, ef 
nokkur vöxtur er í henni. Undan bænum að Brú var að sögn steinbogi 
á ánni alt fram um 1700, en hún braut hann af sér í jökulhlaupi. Nú 
er þar klátur á ánni svo lítill, að eigi má yfir komast nema einn mað- 
ur í senn. 

Austan megin árinnar, fjórðungi eða helmingi úr mílu innar í daln- 

3 



um, en gegnt Brd, var mér bent á örnefnið Reykjasel, sem kunnugt er af 
Hrafnkelssögu. Þar er landið nú mjög uppblásið og hvergi markar fyrir 
tóttum, en þar allnærri heíir þó verið bygð einhvern tíma í fyrndinni, 
því að þar höfðu fundist mannsbein nokkur, glertölur og nisti með írsku 
lagi. Þessir gripir höfðu verið hirtir, en beinin hulin moldu. Til þess 
sð rannsaka þenna stað betur fékk eg mannhjálp og verkfæri hjá Eiríki 
bónda að Brú. Dysin eða leiðið (tafla I. 3. dysin frá norðri að sjá, 4. 
dysin írá suðri að sjá) lá 15 fetum ofar en vatnsmál árinnar og 35 fet 
frá árbakkanum, sem áin brýtur. Af Ijósleitum lögum í jarðveginum 
má ráða, að eldfjallaaska hafi tvívegis lagst yfir þetta leiði. Nær 
bakkanum fundum vér nokkur hrossbein og sagði Eirikur, að áður hefði 
fundist þar mikið af þess kyns beinum eftir le^^singar eða sandfok, en 
drengir hefðu fleygt þeim í ána. Beint i suður frá bakkanum (o: íjærst 
honum) voru mannsbeinin (tafla III. i—4) og hefir líkið verið látið snúa 
frá suðri til norðurs, að þvi er ráða mátti, eða undan brekkunni. Jarðveg- 
ur er þar grunnur, þurr og sendinn og því hafa þessar menjar geymst 
svo undurvel, þótt eigi hafi. verið djúpt grafið. Þar fundust höfuðkúpa, 
brjóstbein, mjaðmagrind og armleggir, en fótbein engin og hafá liklega 
áður skolast burt eða blásið. Þenna legstað könnuðum vér vandlega og 
fundum ýmsar leifar af ofnum fötum (tafla 11. 2—3) og var einn tötur- 
inn ofinn fögium rósum. Hafa leifar þessar verið að minsta kosti 900 
ára gamlar. Meðal fataleifanna, er vér fundum, voru tveir spottar af 
digrum ullböndum (tafla II. 2 innan í nistinu), dökkir að lit, en böndin 
höfðu verið fest saman mjög einkennilega með grænum þræði Böndin 
höfðu legið við eirblending, því að á þeim var spanskgræna. Með því að 
bera böndin við nisti það (tafla II. i—2), er áður hafði fundist og var úr 
bronsi, liðlega 4 þuml. nð lengd og rífir 2^2 þ. að breidd og kúpt, mátti 
sjá^ að þessir hlutir áttu saraan. Nistið hafði verið fest við ullböndin 
með græna þræðinum öðrum megin, en hinum megin hafði þorninn í 
nistinu gengið í gegnum þau; þessi þorn er nú cyddur af ryði. Á ein- 
um tötrinum (tafla II. 3 til vinstri), sem fanst á þessum stað, var og 

spanskgræna; var hann vöðlaður saman í einn kökk og féll inn í holið . á 

nistinu. Af þessu má ráða, að töturinn hafi verið leifar af kyrtli (kjól) og 
hafi kyrtillinn verið strengdur saman um mittið með ullböndunum og 
nistið verið framan á. Enginn efi getur á því leikið, að töturinn sé leif- 

ar af kyrtlinum, því að þar fanst einnig mjó ræma (tafla II. 3 efst) úr 

sama vefnaði, dökk að lit, er verið hefir höfuðsmátt á þessu fati. Þessi 
ræma var ofin ýmsum litum og var fóðruð smágjörum, hvítum dúki af 
ull. Enn fremur fundust leifar af tvennskonar eða þrennskonar vefnaði, 
sem gæti hafa verið serkur eða skyrta, svo og tötur af miklu stórgerðari 
vefnaði (tafla II. 3 tii hægri), er var brotinn saman. Auk þessa fundust 
samtals 35 glertölur (tafla 1. i.), að likinduni úr steinasöríi; þessar tölur 



19 


lágu á víð og dreif í sandinuin; enn fremur nokkrir járnnaglar, ádrættir og 
leifar af hnífi eða rýtingi og járnhringja (tafla 1 . 2), liðl. 2^/4 þuml. að 
lengd og tæpir 2 þuml. að breidd, er verið hefir gjarðahringja, enda mun 
hesturinn, sem beinin fundust úr rétt hjá líkinu, verið dysjaður með öllu 
söðulreiði. En hér var engar leifai af sverði, spjóti eða skildi unt 
að finna. 

Þessi fundur virðist sýna það, að hér hafi verið greftruð ríkborin 
kona í hinum bezta búnaði sínum; hrossbeinin munu vera úr vildarhesti 
hennar, sem drepinn hefir verið við gröfina og dysjaður við íætur henni, 
svb sem títt var í fornöld, þá er heygðir voru göfgir menn og ættstórir, 
og enn eimir eftir af, þá er þjóðhöfðingjar og hershöfðingjar eru grafnir, 
því að þá er skrúðfákur þeirra teymdur á eftir kistunni, og munu íæstir 
ætla, að sá siður sé endurminning frá svo fornum tímum. 

Þessir gripir eru nú allir geymdir í Forngripasafni Islands og taldir 
nr. 4866—75 (sjá Arb. h. ísl. fórnleifafél. 1902, 38. bls.). 


II. Sturluflatarfundurinii. 

(Tafla IV. 4. dysin til að sjá, 5 JJ járnmolar. P glertala. M manns- 
bein. H hrossbein). 

Inn af Fljótsdalshéraði gengur þröngur dalur, er Suðurdalur heitir. 
í dal þessum hefir bygð verið meiri í fornöld, svo sem víða til dala, en 
nú eru að eins tveir bæir bygðir, Þorgerðarstaðir vestan (norðan) árinnar, 
er um dalinn fellur, en Sturluflötur austan (sunnan) megin í dalnum, 
skamt fyrir neðan Kiðjafell, en þar undir fellinu hyggja menn verið hafii 
þingstöð í fornöld. í landi Sturluflatar, á láglendi niður við ána (Kelduá), 
hölðu fundist nokkur bein og járnmolar og hafði hvorttveggja verið hirt. 
Það kom í Ijós, er eg rannsakaði þenna stað, að þar hafði verið fornt 
leiði, líkt því, er fundist hafði hjá Reykjaseli, og hafði það blásið upp; 
líkið hefir snúið frá suðri til norðurs^ svo sem hitt, er áður hefir verið 
nefnt, og hestur verið dysjaður við fætur þess eða beint norður af því. 
Hrossbeinin fundust nær öll, en fátt eitt af mannsbeinunum; höfðu bæði 
beinin, járnmolarnir og aðrar menjar fokið út fyrir leiðið í ýmsar áttir, 
en stærð grafarinnar eða grafanna mátti vel marka aí steinum þeim, er 
hlaðið haíði verið að manni og hesti og raðað ofan á þá. Mannsgröfin 
var nær 6 og hrossgröfin nær 15 íeta löng að innanmáli, en alt leiðið 
var að utanmáli full 3 5 fet að lengd. Bæði leiðið sjálft og svæðið alt 
umhverfis var vandlega kannað og fundust þá ryðbrunnin járnmolar, þar 
á meðal leifar af kjaftamélum, hnífum og ýmsum ádráttum, sem tré loddi 
við; 'hafa ádrættirnir því líklega verið á söðli; þar fanst og ein stór gler- 
tala. Engar menjar var þar auðið að finna, hvorki af vopnum né hlífum. 
Þess skal getið, að nokkur skref austur frá leiðinu fanst nokkurra þuml- 

3* 



20 


unga þykt lag af viðarkolaösku, i mesta lagi ^ fet á hvern vcg, hefir þar 
því einhvern tíma verið gert til kola. 

Öllum þessum menjum úr leiðinu var haldið til hága og eru hross- 
heinin sérstaklega merkileg fyrir þá sök, að þau fundust þar nær öll í 

heilu líki og voru svo ófúin og heilleg, að eftir þeim mátti vel ákveða 

stærð hestsins; er þetta í fyrstá sinn, er svo forn hrossbein (nær 900 ára 

gömul) hafa fundist svo heil og ósködduð hér á iandi. Varaumsjónar- 
maður H. Vinge hefir síðan rannsakað beinin og sannnð, að hestur þessi 
hefir verið smávaxinn, svo sem hestar gerast hér á landi nú á tímum, ef 
til vill litlu stærri. 

Af þessum fundum má ýmislegt marka um greftrunarsiðu fornmanna 
í heiðni á Islandi og Reykjaselsfundurinn virðist að minnsta kosti bera 

vitni um metorð kvenna í þjóðfélaginu og að endingu má af honum fá 
skýringar á ýmsum atriðum, er snerta klæðnað manna í fornöld. 


III. Kropps fundiirinii, 

Árið 1900 fékk Forngripasafnið í Reykjavík fornmenjar, er fundist 
höfðu í jörðu á Kroppi í Eyjafirði. Það voru leifar af beinagrindum 2 
manna, spjótsoddur úr járni, 40 sm. langur og alt að ^ sm. breiður, öx 
úr járni, 17,5 sm. löng og 9 sm. breið fyrir egg, hlutur úr bronsi, tæpra 
7 sm. langur og er nál., 9 sm. löng og tæpl. sm. á breidd, föst við 
aðra hlið hans (tafla IV. i. 2. 3.). Skýrslu um fundinn vantaði og bað 
umsjónarmaður safnsins mig því að útvega sér skýrslu um hann, ef leið 
mín lægi þar nærri, enda fékk eg færi á að skoða staðinn, þar sem þetta 
hafði fundist, árið 1902, er eg hafði rannsakað Sprengisand og reið um 
Eyjafjörð. 

Bæjarhúsin á Kroppi standa hátt á hóli í brekkunum vestan við 
þjóðvegimi inn frá Akureyri. Þaðan er víðsýni mikið inn í fjörðinn i 
suður og í austur yfir um ána. Þjóðvegurinn hefir verið lagður um vestri 
bakka árinnar og undir brekkunum að vestanverðu í dalnum; sumstaðar 
hafa ranar úr brekkunum verið særðir lítið eitt sökum vegarins og sum- 
staðar hefir verið tekin möl í veginn, svo sem verksummerki sýna, gjótur, 
malargryfjur og þess háttar. Ein slík malargryfja er við veginn rétt fyrir 
neðan bæjarhúsin á Kroppi. Að sögn gekk þar áður fram undan brekk- 
unni dálítill rani, en var mokað burt til uppfyllingar i veginn og nú er 
gryfjau ein eftir. Vegagerðarmenn fundu og grófu upp ofannefndar menj- 
ar, er síðan voru sendar safninu. Atvikum að fundinum var lýst fyrir 
mér á þessa leið: Á rananum, sem áður er nefndur, og fast við brckk- 
una fundust leifar af beinagrindum 2 manna á petti, sem farið hefir í gröf- 
iná, en var 15—20 álnum fyrir vestan (ofan) veginn og var nær 15 fet- 



21 


um hærm en vegnrinn og nær 20 feíum hærm en vatnið í ánni. Onnur 
beinagrindin lá austar og sneri nálega beint frá norðri til suðurs; á aðra 
hlið hennnr fanst spjótsoddurinn, við hina öxin, nálega undan mjaðmarstað. 
Nálega 3 til 4 fet i suðvestur af þessari beinagrind fanst önnur og var 
höfuðið stærra en á hinni, að því er menn rak minni til. Þessi beinagrind 
sneri nálega í scr.nu átt sem hin. Hjá henni fanst hlutur sá úr bronsi, 
er áður var nefiu’ur. Engar fundust þar raenjar aðrar en þær, er til 
safnsins hafa komið. Engin merki sáust þess, að grjóti eða þess háttar 
heíði verið hlaðið að líkunum. 

Af þeim menjum, er í leiðunum fundust, má ráða, að eystri beina- 
grindin muni vera af mannE en vestari beinagrindin af konu, þar sem 
engin vopn fundust hjá henni, heldur hlutur, sem kona mundi helzt 
hafa átt. 

Að öðru leyti er það merkisatvik, að kvenhöfuðið hefir þá verið 
stærra en karlshöfuðið, svo sem sjá má af rannsókn Guðmundar læknis 
Björnssonar, er nú skal greina og gerð er eftir beiðni minni: 


Tvenn islenzk fornaldar-bein. 

Sumarið 1901 fann Daniel Bruun höfuðsmaður fornaldardys í nánd 
við bæinn Brú á Jökuldal. í dysinm fundust mannsbein og hestbein, ýms- 
ir skrautgripir og fataleifar, en engin vopn. Höfuðsmaðurinn hélt, að hér 
mundi kona hafa verið lögð í haug — einhver göfug íslenzk hefðarkona 
frá heiðinui tíð. 

Sumarið 1900 fanst önnur heiðinna manna dys nálægt Kroppi í 
Eyjafirði; voru þar teknar upp leifar af tvennum mannabeinum og ýmsir 
munir af járni, meðal annnrs ein öxi^ og var þess vegna talið víst, að bein- 
in væru karlmannsbein. Ekki höfðu þeir menn vit á fornum fundum, 
sem þetta tókn úr jörðu- 

í forngripasafninu í Reykjavík voru þessir fundir, Brúarfundurinn og 
Kroppsfuridurinn, settir á sama borð, og sást þá fljótt, að beinin írá Brú 
yoru snögt um stærri en Kroppsbeinin; fyrir þá sök efuðu menn að höf- 
uðsmaður Bruun hefði rétt að mæla^ er hann taldi Brúarbeinin kven- 
mannsbein. 

Höfuðsmaðurinn hefir nú skorað á mig að gera mannfræðisrannsókn 
á bainunum; vildi hann vita, hvort unt mundi á þann hátt að leysa úr 
þessu efamáli. Þá skoðun sína, að Brúarbeinin væru kvenmannsbein, 
hafði hann fengið eingöngu vegna fornmenjanna, sem fundust, skrautgrip- 
anna og fataleifanna, og vegna þess, að engin vopn fylgdu með. 

Eg hefi oröið við þessari áskorun, en vil jafnframt láta þess getið, 
að eg er ekki mannfræðingur (Anthropolog), enda ætla eg ekki að gera 
neina tMraun til þess, að láta af hendi nákvæma visindalýsingu á beinun- 



22 


am, heldiir yfirleitt víkja að því einu, sem orðið getur til þess, að skera 
úr ágreiiiingnum um kynferðið. 

I, Brúarfnndurinn (= Reykjaselsfundurinn). 

Af stærðinni einni verður mjög oft ekki markað, hvort bein er úr 
karli eða konu. Karlmanns hauskúpa er yfirleitt stærri en kvenmanns og 
allir leggir lengri og gildari, en til eru þær konur. sem miklu eru stærri, 
en meðalkaiimaður, og sumir kaiimenn eru ekki á við meðalkvenmann 
að stærð. Meiia má marka af lögun beinanna. Munurinn á mjaðmagrind 
manns og konu er svo mikill, að því er lögun snertir, að naumast er 
unt um að villast. Þá er og oftast nokkur munur á lögun höfuðbeinanna, 
en sá munur er miklu óljósari og miklu hverfari, svo að kynferðið verður 
mjög oft ekki markað af þvi einu, hvernig höfuðbeinin eru í laginu.^ 

Einnig er nokkur lögiinarmunur á sumum öðrum beinum, t. d. lær- 
leggjum karla og kvenna, en sá munur er heldur ekki vel Ijós eða 
óbrigðull.2 

Þá er að víkja að Brúarfundinum. Þar er til annað (vinstra) mjaðm- 
arbeinið (tafla III. i. mynd), spjaldhryggurinn (tafla III. 2. mynd) og lítið 
brot af hinu mjaðmarbeininu. Mjaðmarbeinið ber Ijósan kvensvip: Það 
er grannvaxið i hlutfalli við stærð sina, linea ileopectinea gengur í stóra 
bugðu út á við, symphysis pubis er stutt upp og niður, ramus descendens' 
ossis pubis hallast mjög út á við og má af því marka, að arcus pubis hefir 
verið víður; foramen obturatorium er þríhyrnt að lögun. Er því enginn 
efi á þvi, að þetta bein er úr kvenmanni. 

Hauskúpan (tafla III. 3. og 4. m^md) er miklu stærri, en alm'ent 
gerist um konukúpur; ummál hennar í lárétta stefnu er 540 mm, þar 
sem það er mest. 

Um önnur mál skal þess eins getið, að 

Diam. antero-past. max. (mæld frá glabella) er 191 mm. 


-transví rsa max.-—-— 146 — 

-— basilo-bregra.-—-— 122 — 

-front. min. — —— — 95 — 


Hauskúpan er kryptozyg. Ennisbugðan er hvöss (tafla III. 4. mynd), 
höfuðið flatt, augnabrúnir lágar, og bendir alt þetta á kvenmanns kyn.^ 
Index cephalicLis er 76.4 og er þessi hauskúpa þvi af þeirri tegund, 
sem kölluð er mesocephal. Á öllum tönnum eru skýrir slitfletir og sut, 
coron. er samgróin í niðurenda báðum megin; bendir þetta á 40—jo ára 


1) Quaiiús Elements of Anatomy. Vol. I. 1882. Pg, 79. 

2) L.Testut: Traité d’anatomie humaine. Tome prem. 1899. Pg. 326. 

3) Banke: Der Mensch. 2, Band. 1890. Pg. 205, 



2 ? 


aldur. Engin samvöxtur sést utan á í saumunum á hauskúpunum ann- 
arstaðar en i sut. coron. og sut. front. er opin (tafla III. 3. mynd). 

Aí leggjum eru til 

annað os femoris (vinstra) 440 mm. á lengd 

-— humeri (hægra) 317 — - — 

-radius (vinstri) 238 — - — 

-ulna (vinstri) 260 — - — 

í hlutfalli við lengdina eru allir þessir leggir mjög grannir og vöðva- 
förin dauf — aftur kvenmannseinkenni Lærleggurinn er um miðju 81 
mm. að ummáli, en upphandleggsbeinið 63 mm. Ef farið er eftir 
Manouvriers skrá^ samsvarar þessi ieggjaiengd c. 161 ctm. líkamshæð, ef 
um konu er að ræða. Dr. Jörgensen hefir komist að því, að meðalhæð 
mesocephal kvenmanna í Færeyjum er nú á dögum 158.9 ctm ^ 

Þannig komumst vér að þeirri niðurstöðu, að mannsbeinin, sem 
fundust í Jökuldalnum, eru úr kvehmanni, sem hefir verið í stærra meðal- 
lagi og dáið 40—50 ára að aldri. ef til vill nokkuru yngri eða þá lítið 
eitt eldri. 


2. Kroppsjundurinn. 


Til samanburðar við hinn fundinn skal hér farið nokkrum orðum 
um þenna fund. 

5. og 6. mynd á töflu III. sýnir aðra hauskúpLina (þá sem minst 
er skemd). 


Lárétt ummál hennar er 512 mm. 

Diam antero-post. max. - 185 — 

—— transversa max. - 135 — 

-basilo-bregm. - 122 — 

-front. min. - loi ^— 

Að lögun til er þessi hauskúpa greinilega dolicho-cephal (Index 
cephalicus 72.9 ). Þessi hauskúpa er lika krypto-zyg og sut. front. opin 
(tafla III. 5. mynd). Tennurnar eru mjög slitnar. Samvöxtur er í sut. 
sagitt. milli foramina parietalia, en ekki í öðrum saumum. 

Af mjaðmagrindunum er ekki annað lil, en brot af einu (vinstra) 
mjaðmarbeini (tafla IIL 7. mynd), en það sést glögt, að .þetta brot er úr 
karlmanns mjöðm. 

Til eru tveir lærleggir og hlýtur annar þeirra að vera úr sömu 
manneskjunni og hauskúpan, sem myndin cr af, því að leggirnir eru báðir 


1) Testut 1. c. Pg. 4 — 5 . 

2) E. Jörgensen: Anthropologiske Uiidersögelser paa Færöerne. 1902. 
Pg. 213. 



24 


dr sömu (hægri) hlið. Þessir tveir lærleggir eru hér um bil hnífjafnir á 
lengd, sem sé 41 ctm. Báðir eru þeir miklu gildari en lærleggurinn af 
Jökuldalnum (ummál um miðju 86 mm.) og vöðvaförin á þeim miklu 
stórgerðari. Ef lærleggur er 41 ctm., þá er líkamshæð, samkvæmt 
Manouvriers skrá, 157 ctm., ef um karlmenn er að ræða, og er sú hæð 
langt íyrir neðan meðalhæð, ef meðalhæðin er gerð 170 ctm. 

(Dr. förgensen heíir komist að þvi, að meðalhæð dolichocephal karl- 
manna í Færeyjum er nú á dögum 169.2 ctm.) 

G. Bj'órnssom. 


IV. Hóltnsfundurinii. 

Laxárdalur í Austur-Skaftafellssýslu skerst upp aí Nesjum í Horna- 
firði. Um dalinn rennur Laxá, sem fellur í Hornafjarðarfljót. Yfir um 
þvert dalsmynnið gengur malarkambur, er Laxá hefir brotið sér farveg í 
gegiiLim. Sveitin fyrir neðan dalsmynnið nefnist Vígstaðaland. Beint 
undan malarkambinum framanverðum, 300 álnum íyrir sunnan Laxá, 
gengur fram lágur hryggur og kalla sveitarmenn stað þenna Hólni. 

Fyrir nokkrum árum (1899 1900) gróf maður nokkur, sem síð- 

an fluttist til Ameríku, í hrygginn, líklega af því, að hann hefir rekist 
þar á uppblásið leiði. Hann fann þar nokkur mannsbein, er lágu í sömu 
stefnu sem hryggurinn, vissi höfuðið í suður, en fætur í norður. Enn 
fremur fann hann hrosstennur, er lágu á víð og dreif, 2 brýni, 3 stórar 
glertölur marglitar (svartar, rauðar og bláar) eða einlitar, ryðgaðan járn- 
kökk, 6 þuml. langan, er eigi var af öxi, miklu fremur af hnífi; hann 
hafði legið vestur frá líkinu (o: vinstra megin við það). 

Þá er graíið var í leiðið 16. júní 1902, sást Ijóslega, að þar hafði 
verið grafinn maður. Hryggurinn, seni áður var nefndur, liggur frá norðri 
til suðurs undan malarkambinum og var nálega 40 skrefa langur, 25— 
30 skref á breidd og gnæfði nálega 34 fet upp yfir gróðurlausa melana 
umhverfis. í suðurenda hryggjarins, sem áður hafði sýnilega verið graf- 
inn sundur, fanst nú enn fremur heilt brýni og leifar af þunnu kolalagi, 
er virðist hafa verið lagt umhverfis likið, þar sem oss var sagt, að leifar 
þess hefðu verið. Enn fremur fundust hrosstennur á stangli í norður- 
enda hryggjarins, rétt fyrir norðan þann stað, er ætla má, að líkið hafi 
verið grafið. Eftir legu þessara menja eru mest líkindi til, að hér hafi 
bestur verið dysjaður í heilu líki, en ekki einstakir hlutar af hesti, svo 
sem rök hafa til fundist á öðrum stöðum.^ 


1) Daniel Bruun: Arkæologiske Undersögelser paa Island, foretagne 
i Sommeren 1898, í Árbók h. /sl. fornleifafél., 1899, fylgiriti, 23—28. bls. 



^5 


Með því að maðurinn hafði flutt ineð sér til Aineriku þær menjar, 
er hann hafði fundið, og þær verða því ekki athugaðar, þá verður eigi úr 
því ákorið, hvort járnkökkurinn t. d. hafi verið leifar af sverði eða hnífi. 
Eigi ætla menU;, að þar hafi fundist hringjur eða þess háttar munir, er 
beint sýndu, að kona hefði þar verið jörðuð. Fyrir þá sök verður það 
að liggja milli hluta, hvort hér hafi verið leiði manns eða konu. 

Má vera, að örnefnin Vígstnðaland og Hólmur bendi til þess, nð hér 
hafi í fyrndinni staðið bardagi eða hólmganga verið háð. 

Hér að framan hefir verið rætt um nokkra fundi frá síðari árum og 
skal nú‘ bætt við teimur eldri fundum: 


V'. Valþjófsstaðarfnndurinn. 

Milli prestsetursins Valpjójsstaðar í Norður-Múlasýslu og Sturluflatar 
er eigi langur vegur. Nálægt 1820 fundust hér merkilegar fornníenjar, 
er svipar mjög til þeirra, er áður hafa verið nefndar. Þær eru nú géymd- 
ar í Þjóðmenjasafninu í Kmh. og gefnar því árið 1822 af síra Vígfúsi 
Ormssyni, svo sem gripaskráin sýnir. 

í þessum fundi (tafla V. 2.) eru 2 kúpt nisti úr bronsi, efra hvolfið 
gagnskorið og gullroðið, og lítil hringja úr bronsi kringlótt og gullroðin. 
Þessir gripir fundust í haugi, svo og nokkrar glertölur, er sýnast eigi hafa 
lent síðar í safninu. 

Glöggvari vitneskju um fund þenna má fá af fornmenjaskýrslu 
prestsins árið 1021.^ Hann segir, að f^nir nær 20 árum (eða pm 1800) 
haíi hann gengið um leiti nokkur er voru í uppblæstri, fyrir sunhan tún- 
ið á Valþjófsstað, hafi hann séð lærlegg aí manni standa fram undan 
moldarbakka og hafi hann síðan rannsakað staðinn. Þá fanst þar beina- 
grind af manni; virtist líkið hafa verið beygt saman og lagt svo niður í 
gröfina. Milli búks og höfuðs var fjöldi smárra og stórra glertalna, hinar 
stærstu sem fremsti köggul) á vísifingri meðalmanns, heldur styttri, svart- 
ar, að lit með hvítum og rauðum hringum, hinar minstu á stærð við 
krækiber^ einlitar og svo sem væru þær silíraðar. Lítiil ferhyrndur skart- 
gripur úr eiri, til að bera á bringu sér, lá þar sem brjóstið á líkinu hafði 
verið og »fer hann með hinum gripunum, en glertöiurnar eru glataðar 
og verða því eigi sendar«. Tveir skartgripir úr eiri íundust þar, sem 
mittið á Itkinu hafði verið, og virtust hafa verið festir á belti og kræktir 
saman, með því að krókur var á öðrum, en undir hinum sáust leifar af 
vefnaði. Þessir gripir voru og sendir út. 


1) Kaalund: Islands Fortidslevninger (í »Aarb. f. nord. Oldk. og 
tist.« 1882), 


4 



26 


VI. Miklaholtsfundurinn. 

Síðasta íundinn, er vér skulum minnast á, fann bóndinn í Mikla- 
holti, nær hálfa mílu í útnorður frá Skálholti í biskupstungum, árið 1841. 
Þar fundust (tafla V. r.) 2 kúpt nisti, efri hvolfin krotuð og gullroðin, 
eitt þríálmað nisti, með krotuðu ormskrúði og gullroðið, ein lítil hringja 
kringlótt, með samskonar kroti, ii glertölur: 2 ílangar karníólstölur, átt- 
streiidar, 3 svipaðar tölur úr bergkrystalli, 2 hnöttóttar, hvítar, strendar 
glertölur^ i leirtala, i græn, hnöttótt glertaln^ 2 glertölur með tiglum, i 
kjaftamél af beizli, »er voru uppi í hrosshausnum«, enn fremur nokkurt 
járnarusl, þar á meðal'partur (halda) af hengilási. Þetta fanst í haugi 
og í útsuður af honum fundust enn fremur 4 eða 6 litlar dysjar af hellu- 
steinum. Þessi fundur var sendur Þjóðmenjasafninu í Kmh. 1841. 

Siðustu fundirnir tveir fylla merkilega vel upp í eyðurnar í hinum. 
Með því að það má teljast fullsannað, að Reykjaselsfundurinn (= Brúar- 
fundurinn) er úr leiði konu, þá getur enginn efi á því leikið, að sama 
megi segja um fundinn frá Sturlufleti, Valþjófsstað og Miklaholti, því að 
þar fundust engin vopn. Merkileg er skýrslan um Miklaholtsfundinn, 
með því að hún tekur af allan efa um, að þar hafi hestur verið dysjaður 
við hlið konunnar, svo sem i Reykjaseli og á Sturlufleti. 

Af þessu má sjá, að þessi greftruiiarsiður hefir eigi verið mjög fá- 
tíður á íslandi, ef til vill siður en svo, er göfgar konur áttu hlut að máli. 
Þetta hefir að visu ekki orðið fullsannað um fleiri fundi og stendur lík- 
lega svo á þvi, að menn hafa eigi gefið þvi gaum, hvernig til hagaði, þá 
sjaldan er leiði hafa fundist. 

Skartgripirnir í islenzkum fundum eru venjulega alveg með sama 
sniði sem þeir gripir, er bornir voru annars staðar á Norðurlöndum á þessu 
timabili, og flúraðir voru hinum einkennilegu dýramyndum og þess háttar. 

Þess er getið i sögunum, að konur skreyttu sig með menjum, king- 
um og nistum, auk þess sem þær báru fingurgull og armbauga. Sögurn- 
ar skýra eigi frá, hvernig þessir skartgripir hafi verið á að sjá, en þá bæta 
fundirnir það upp, sem á vantar. 

í leiðum kvenna í Danmörk eru helztu munirnir einmitt skartgrip- 
ir^ og einna fremstar meðal þeirra eru nælur, sem venjulega eru með 
miklu kroti. Fágætari eru armhringar, tölur og hengiskraut. Þessir grip- 
ir eru venjulega gerðir úr bronsi, að eins ein tegund úr járni. Stundum 
hafa i leiðunum fundist einstök smától, er notuð hafii verið hversdaglega, 
en sjaldan með öðrum ósamkynja munum. 


1) Sofus Muller\ Ordiiiugen af Danmarks Oldsager. II. Jernalderen 
(Kh. 1888 — 95 ). 



Kiípt nisti eðci sporöskjulagaðar nækir finnast uni öll Norðurlönd 
og erlendis, þar sem norrænir víkingar hafa verið á sveimi. Þau'eru að 
ofan krotuð hinum einkennilegu dýramyndum þeirra tíma, oft töluvert 
upphleyptum, stundum eru festar á þau lausar dýramyndir. 

Sum þessara nista eru tvöföld. Neðra hvolfið er slétt, en efra hvolf- 
ið er gagnskorið milli krotsins. Skartgripir þessir eru uft gullroðnir eða 
silfraðir, stundum rendir sveriu. Þau eru alt að því 12 sm. að lengd og finnast 
oft tvö og tvö saman, stundum ásamt nælum með öðru lagi. Innan í 
neðra hvolfinu í öðrum enda þess gekk þolinmóður gegnum höfuð á 
þorninum, en hinum megin var honum krækt undir krók. Þorninn hefir 
venjulega verið lír járni, en er tíðast eyddur af ryði. 

Þessa skartgripi hugði Dr. Stolpe'^ hinn sænski vera eingöngu úr 
leiðum kvenna, en hann stýrði uppgrefti Bjarkeyjar í Leginum milli 1870 
og 1880, svo sem kunnugt er, en þar hyggja menn verið hafa stóran bæ 
á víkingaöldinni. O. Rygh, háskólakennari í Kristjaníu, hugði að þau 
gætu verið úr leiðum karla jafnt sem kvenna^ en Dr. phil Soýti^s Múller 
hygst mega fullyrða, að í Danmörk finnist þessir skartgripir eingöngu í 
leiðum kvenna, með því að vopn finnist aldrei ásamt þeim í leiðum, sera 
vandlega hafa verið rannsökuð. 

Auk þessara kúptu nista finnast önnur með ólíkri gerð, mjög krotuð, 
venjulega með dýramyndum; sum eru jafnarma, önnur kringlótt, ferstrend 
o. s. frv. Einkennileg eru hin þríálmuðu nisti, með þremur samkynjá 
álmum, kollóttum fyrir endana. Undir einni álmunni leikur þorninn á 
þolinmóði, en hinum megin er krókur, undir eða við enda þriðju álraunn- 
ar er íótur (kengur) til að stinga í þræði eða bandi; þessi álma hefir snú- 
ið upp á fatinu (breidd 3 —10 sm). Á þau eru krotaðar bandflækjur og 
dýramyndir með norrænu sniði eða smágjört blaðflúr með rómönsku 
sniði. Sams konar fót má einnig sjá á öðrum nistum, svo sem hinum 
kringlóttu. Þess skal enn getið, að til eru nælur með fuglsmynd, hring, 
nælur með hausi o. s. írv. 

Með skartgripunura má telja tölur úr gleri, bergkrystalli og því lík- 
um efnum; eru þær annaðhvort einlitar, glærar eða tíglóttar (gular, rauð- 
ar, hvítar, grænar, bláar, fjólubláar o. s. frv.). Töluvert margar hafa fund- 
ist á íslandi, svo sem annars staðar á Norðurlöndum. 

í Noregi hafa fundist langt um fleiri nisti en í Danmörk. 

Á Islandi hafa eigi heldur fundist fá nisti. í- söfnunurn í Reykjavik 
og Kaupmannahöfn eru nálega 2 tugir, en að eins nm fá þeirra hefir 
vitnast, hvernig til hagaði, þar er þau fundust. 


1) 8br. Kaalund: Islands Fortidslevninger (i »Aarb. f. nord. Oldk. og 
Hist.« 1882). 



28 


Hin kúptu nisti íinnast oít tvö og tvö saman á íslandi, svo sem 
annars- staðar þar sem norrænir menn hafa dvalist; auk þess íinnast ásamt 
þeim annars konar nisti og glertölur. 

Sennilegt er, að glertölurnar haíi verið hafðar um hálsinn, en á 
hinu er nokkur vafi, hvar skartgripirnir að öðru leyti hafa verið festir í 
íötin. Að því er kemur til annara staða á Norðurlöndum er sú skoðun 
almennust, að konur hafi t. d. borið kúptu nistin á brjóstum sér. Dr. 
Sofus Muller hyggur, »að þau hafi verið höfð til að halda saman yfirhöín 
beggja vegna við brjóstið«.^ Um Miklaholtsfundinn er það þó beint tekið 
fram^ að þau hafi fundist við mittið, og í Reykjaseli fanst að eins eitt 
þess konar nisti. Svo sem áður er á vikið, hafði það verið með einkenni- 
legu móti fest á tvöfalt ullband, sem fest var við þorninn í nistinu með 
smágjörum, grænum þræði úr ull, hefir annar endinn ef til vill lafað nið- 
ur og verið með skúf. 

Af þessu þvkir mega ráða, að nistið hafi verið haft framan á mitt- 
inu og að tvöföldu ullböndin hafi legið utan um það og verið bundin 
saman að aftan til þess að halda saman víðum kyrtli eða pilsi. Þó verður 
því engan veginn neitað, að nistið og böndin hafi getað verið fest fram- 
an á brjóstið eða hafi haldið saman yfirhöfn fraiuan á því. 

Hvernig sem þessu víkur við.^ þá sýna téðir fundir, að á söguöld- 
inni hafa íslenzkar konur skreytt sig með tölum og alt að 5 dýrmætum 
skartgripLim, er voru með sömu gerð sem annars staðar á Norðurlöndum, 
en flúrið á þessum gripum mun upphaflega komið frá írum, því ao frá 
þeim mun þetta snið vera komið til þjóðanna, er bjuggu fyrir austan 
þá og norðan. 

I þessari grein hafa íslenzkar konur á söguöldinni ekki staðið að 
baki konum síðari alda, því að vér sjáum þess Ijós dæmi, að þær girnast 
að skreyta sig með dýrmætum, sérlega norrænum sylgjum, nælum og 
þvílíkum skartgripum. 


1 ) Sofus Milller: Ordningen af Danmarks Oldsager. 



Skýring* myndanna. 

Tafla 1 . Reykjasels-(=Brúar-)fnndiirinn. 

I —3. Mnnir fnndnir í dysinni. 

3. Dysin frá norðri að sjá. 

4. Dysin frá snðri að sjá. 

Tafla 11 . Reykjasels-(=Brúar-)fnndnrinn. 

I —3. Mnnir fnndnir í dysinni. 

Tafla III. Reykjasels- (=Brúar-) fnndnrinn og Kroppsfnndnrinn. 

I —7. Mannabein. 

Tafla IV. Kroppsfnndnrinn og Slnrlnflatarfnndnrinn. 

I — 3. Ymsir mnnir. 

4. Dysin á Stnrlufleti til að sjá. 

5. Dysin sjálf: |J járnmolar. P glertala. 

M mannsbein. H hrossbein. 

Tafla V. Miklaholtsfnndurinn og Valhjófsstaðarfnndnrinn. 

1. Ymsir munir fundnir í Miklaholti. 

2. Ymsir munir fundnir á Valþjófsstað. 

Tafla VI. Hörgsdalsfundurinn. 

1. (efsta) mynd: Grunnflötur, er sýnir alt, sem grafið var, 
merkt skástriknm. 

2. mynd: Lóðréttur skurðflötur um endilanga rústina frá 
norðri til suðurs. 

3. mynd: Grunnflötur, er sýnir það, sem fundist hefir af 
hörginum, merkt með skástrikum. 

Stafirnir tákna: 

ABCD ummál hörgsins að utanverðu. EFHG innri brúnir hlöðu- 
veggjanna. I vestnrendi grjótbálksins. K austurendi grjótbálksins. L ný- 
legt smiðjustæði. M mykjuhaugur. N — O gólf hörgsins, undir því lag 
af gulum sandi. I, II, III, IV og V steinar, sem vísað er til í skýrslunni 



30 


hér að framan. Tölustafirnir i—24 sýna, hvar fundist hafi ýmsir hlutir 
og sýnishorn, sem tekin vóru: i — 3 brýni, 4—5 kljásteinar. 6 sýnishorn 
af tréleifum. 7 og 8 sýnishorn af gólfskán hörgsins. 9 kljásteinn. jo 
tvær hrosstennur. ii lítill sótugur steinn, flatur. 12 lítill steinn, ávalur. 
13 sýnishorn af kolum. 14 sýnishorn af ösku. i^sýnishorn af sviðnuðum 
beinum. 16 lítill steinn, ávalur. 17 snældusnúður úr steini. 18 brýni. 
19 tvö brýni. 20 brýni. 21 og 22 hrosstennur og hrosskjálki. 23 stóra 
hellan, sem lá á grjótbálkinum. 24 litli bollasteinninn, sem fanst undir 
stóru hellunni í hlóðunum. 

Tafla VIL H'órgdalsfundurinn jrh. 

1. mynd: Ljósmynd af stóru hellunni, sem fanst á miðjum 

þverbálkinum, og litla bollasteininum, sem fanst í 
hlóðunura undir hellunni. 

2. mynd: Teikning af stóru hellunni. Efri myndin sýnir 

hana að ofan, neðri myndin á hlið. 

a bolli. h annar bolli?? (hér hefir mölvast úr 

steininum). 

3. mynd: Teikning af litla bollasteininum. Eíri myndin 

sýnir hann að oían, neðri niyndin á hlið. 

Tafla VIII. H'órgsdalsjundurinn frh. 

1. mynd: Teikning af greftrinum vestannndir heyhlöðunni 

og vesturenda grjótbálksins. Láréttu rákirnar neð- 
an til í greftrinum eru lögin í vegg hörgsins. 

2. mynd: Ljósmynd af vesturenda grjótbálksins. 

3. mynd sýnir bæinn Hörgsdal. Heyhlaðan ber yfir pen- 

ingshúsið, sem næst er. 



Rannsókn 

i Gullbringusýslu og Árnessýslu suniarið 1902. 

Eftir 

Brynjúlf Jónsson. 

Sumarið 1902 ferðaðist eg fyrir fornleifafélagið um þær sveitir er 
liggja á Reykjanesskaga og þar í giend, og gjörði þær athuganir sem 
hér fylgja: 

I. Þingness-pingstaðiir við Elliðavatn, var hið fyrsta, sem eg skoð- 
aði, og gjörði eg uppdrátt af honum, því Árbók fornleifafélagsins hefir 
engan áður. Þar að lútandi skal eg geta þess, að búðatóftirnar eru suð- 
vestantil í nesinu. Gengur þar mjótt sund eða djúp lág frá suðvcstri til 
norðausturs milli tveggja smáhæða. Eru 3 búðatóftir suðaustan í vestur- 
hæðinni, en eigi færri en 14 norðvestan í hinni eystri. Flestar eru þær 
óglöggar orðnar. Mældi eg að eins eina, þá er mér virtist einna glögg- 
ust og einna stærst; var hún nálega 8 fiiðmar (stignir) á lengd og vel 3 
fðm. á breidd út á veggjabrúnir. Margar af hinum virtust mér þar á við, 
en sumar þó styttri. í tveim stöðum eru 2 samhliða, aðrar að austan, 
hinar að vestan við lágina. Og í 2 stööum eru 3 samhliða, hvorutveggi 
að austan, aðrar ofar, hinar nær láginni. Gaflinum í þeim hafði dálítið 
verið raskað, eigi alls fyrir löngu, því þar hafði verið lögð undirstaða 
undir hústóft^ líklega fjárhúskofa, og þá auðvitað nokkuð grafið til um 
leið. En til allrar hamingju hafði verið hætt við það aftur og skemmd- 
irnar því eigi orðið mjög miklar. Niðurundan þessum tóftum er garð- 
brot, sem liggur í hálfhring og gat eg ekki séð fyrir endunum. Það var 
eins og þeir hyrfi í brekkuna. . Má vera að þar hafi verið hringur, en nú 
sé efri hluti hans horfinn í jarðveginum. Um það fullyrði eg ekkert. 
Ein af búðunum virtist mér að hefði haft afhús við neðri endann, ea 



ekki gat eg staðhæft það, þar eð enginn maður var til graftar. Allar 
hinar virðast að snúa dyrunum að láginni. 

Þessa þingstaðar er hvergi getið í sögum vorum. En Sigurður Vig- 
fiísson hefir ritað um hann (í Arbók fornleifafélagsins 1880— 8t, bls. 65 — 68 
neðanm. og 1893 bls. 24—27.), og komist að þeirri niðurstöðu, að héraðsþingið, 
sem Þorsteinn Ingólfsson setti á Kjalarnesi, muni síðar hafa verið flutt þaðan 
og sett í Þingnesi við Rlliðavatn. Þykir honum, sem eðlilegt er, ótækt 
að rengja samhljóða vitnisburði merkra sagna, einkum íslendingabókar, 
um það, að í fyrstu hafi héraðsþingið verið sett á Kjalarnesi. Telur hann víst 
að þingstaðurinn hafi verið þar, sem enn heitir Leiðvöllur, og er það lík- 
legt. Hyggur hann, að það hafi valdið flutningnum, að Leiðvöllur hafi 
orðið óhæfilegur til þingstaðar. Og víst er um það, að þar hefir sjórinn 
gengið á landið, svo að nii sjást þar engar fornmenjar. En Kjalnesinga- 
saga "Segir, að enn sjái þar til búða, er hún var rituð, sem víst var þó 
seint. Og þó sú saga sé að miklu leyti afkvæmi þjóðtrúarimiar, þá hefði 
söguritarinn samt trauðlega sett petta atriði í hana, ef hann hefði ekkert 
haít fyrir sér. Liggur því nær að ætla, að þingstaðurinn á Leiðvelli hníi 
ekki eyðilagst mjög snemma. Þar af leiðir það, að þó fallist sé á ætlan 
S. V. um flutning þingstaðarins, þá er þörf á að athuga, hvort eigi má 
finna aðra orsök til flutningsins. 

Það er nú raunar ekki óhjákvæmilegt, að hugsa sér, að þingstaður- 
inn hafi verið fluttur^ og það þarf ekki að rengja sögurnar fyrir það. 
Þær tala að eins um setningu Kjalarnessþings sem hérdðspings, Það var 
hið ýyrsta héraðsping, fyrsta tilraun til að koma á sameiginlegu þinghaldi 
fyrir fleiri en eitt goðorð. Aður hefir hver goði haldið þing í sínu um- 
dæmi. Þeirra þinga er ekki getið í sögum. En bæðf segir þetta sig 
sjálft, og 'Svo sýna það ýmsir fornir þingstaðir, sem ekki geta vel haft 
annan uppruna (t. d. Þingholts-þingstaður í Landsveit o. fl.). Þingstað- 
urinn í Þingnesi við Elliðavatn gæti vel verið frá þeim tíma. Má nærri 
geta, að lugólfur og þeir feðgar hafa svo árum skifti átt þingfundi með 
þingmönnum sinum, áður en reynslan hafði sýnt, að yfirgripsmeira og öfl- 
ugra þinghald var nauðsýnlegt, til að ráða stórmálum til lykta. Af þeirri 
nauðsýn var Kjalarnessþing auðvitað sett, og gat hiu þá lagzt niður. 
Tóftirnar mundu sjást enn, þó þær væri svo gamlar. Á hinn bóginn 
eru þær þó nokkuð margar til þess, að þingið hefði að eins verið fyrir 
eitt goðorð Enda felli eg mig vel við tilgátu S. V. um flutninginn, og 
vil nú reyna að benda á annað tilefni til hans. 

Eins og von var, kannaðist S. V. við það, að á Kjalarnesi vaf þing- 
staður óhentiiglega settur, þótt hann hefði verið fyrir alt það hérað, sem 
landnám Ingólfs náði yfir. Það er ólíku erfiðara að sækja þangað af 
Suðurnesjum og úr Grindavík en úr Kjósinni. Virðist S. V. eigna þetta 
áhrifum höfðingjanna á Kjalarnesi. En ekki er það þó sem líklegast. 



33 


Hitt þykir mér líklegra, að meðal »höfðingja þeir, es at því hurfo«, að 
setja þing á Kjalarnesi, hafi*einnig verið höfðingjar í Borgarfirði. Þá var 
enn eigi lögákveðin fjórðungaskipun sú, er síðar varð, og hafa menn tal- 
ið Sunnlendingafjórðung að ná til Hvítár í Borgarfirði. Sést það af því, 
að Landnáma telur Tungu-Odd með höfðingjum á Suðurlandi. Nauðsýn- 
in á öflugu þingi hefir einnig orðið þeim Ijós, og þeir því gripið fegins 
hendi tækifærið, að sameina sig til þingsins á Kjalarnesi. Þó skal engan 
veginn fullyrt, að allir borgfirzkir höfðingjar hafi gengið í þenna félags- 
skap. Þar er hvorttveggja til. Þeir gátu haft mismunandi hvatir til þess. 
Skal eg hér leyfa mér að geta þess^ að séra Eiríkur Briem hefir bent 
mér á það, að Varmalækjarmenn muni hafa verið tengdamenn þeirra 
fegða Ingólfs og Þorsteins. Þeir bræður, synir Óleifs hjalta, áttu Laug- 
arnes og Engey suður (Njála, k. 13.) en þær jarðir voru sem partar af 
ábýlisjörð Ingólfs sjálfri, og er alls óskiljanlegt, hversu þær hefðu, í lif- 
anda lífi Þorsteins sonar hans, komist í eign utanhéraðsmanna, nenia aÖ 
erfdiwi. Það getur varla verið vafi á því, að Óleifur hjalti hefir verið 
kvæntur dóttur Ingólfs, svo að þeir Þórarinn Ragabróðir og bræður hans, 
hafa þá verið systursynir Þorsteins. Má þá nærri geta, að þeir hafa sagt 
sig í Kjalarnessþing. Og þó aldrei hafi aðrir Borgfirðingar verið, sem 
gjörðu það^ — sem líklega hafa þó verið fleiri, — þá var það nóg ástæða 
til að setja þingstaðinn inn á Kjalarnesi. þar hefir hann svo verið þang- 
að til fjórðungsdómar voru settir og takmörk landsfjórðunganna ákveðin 
með lögum. En þá var Vestfirðingaíjórðungur látinn ná til Hvalfjarðar, 
og Borgfirðingar þeir, sem sótt höfðu Kjalarnessþing, huríu þá að sjálf- 
sögðu til Þverárþings. Þá var ekki lengur ástæða til, að halda þingið á 
Kjalarnesi, Suðurnesjamönnum og fleirum til óþarfa örðugleika. Þá var 
þingstaðurinn bezt settur i Þingnesi, og hefir því þá verið fluttur þangað. 

Þetta sýnist alt að liggja í augum uppi. Og tilgáta S. V. að flutningur 

þingstaðarins hafi átt sér stað nálægt þeim tima sem fjórðungsdómar voru 
settir, fær nýja staðfesting af þessum líkum. 

2. Hofstaðir heitir bær fyrir austan Hraunsholtslæk. Nafnið bendir 

,á, að þar hafi hof verið í heiðni. Þar leitaði eg hoftóftar, en fann ekki. 

Ein fornfáleg tóft er þar á túninu, hún er þríhyrnd og allstór; nál. 10 
fðm. á einn veg, 8 á annan og 6 á hinn þriðja. Gæti það hafa verið 
sáðgarður (t. a. m. hvanngarður). Litlu austar eru 2 tóftir samfastar; en 
þær eru ekki fornlegar. Vera má, að hofið hafi staðið þar, sem bærinn 
er nú. Að vísu urðu engar byggingarleifar fyrir, er þar var grafið fyrir 
kjallara í vor. En hann er að eins. undir litlum parti af bænum, eins og 
auðvitað er^ svo það er ekki að marka. 

3. Skúlastadir. Svo segir í Landn. (V. 14.): »Ásbjörn Özurarson, 
bróðurson Ingólfs, nam land milli Hraunsholtslækjar og Hvassahrauns, 
Álftanes alt, ok bjó á Skúlastöðum«. Nafnið »Skúlastaðir« er nú týnt; 

5 



34 


hitti eg engao á þvi svæði, sem gat geííð mér beiidingar am, hvar sá 
bær hefði staðið. En síðar í feiðinni, var mér sagt, að Skúlatún héti 
hrauni hiktur grasblettur iippi undir Lönguhlíð, og sæist þar til rústa, og 
að einnig sæist til rústa þar, sem heitir í Helgadal, suður frá Helgafelli. 
Til þessara staða kynni eg helzt að hafa getaó komizt frá Hafnarfirði eða 
bæjunum þar í grend, En þar eð því var löngu slept, er eg heyrði þetta, 
þá gat eg ekki ‘skoðað þessa staði í þetta sinn. En sennilegt virðist að 
Skúlatún sé sama sem Skúlastaðir og sé dregið saman úr: Skúlastaðatún; 
því liklegt er að bletturinii haii verið nefndur svo, eftir að hraun hafði 
flotið yfir alla landareignina í kring og þvi ekki eftir af Skúlastöðum 
nema túnið eða nokkuð af því. 

4. Hvaleyri. Svo segir í Landn. ( 1 . 2.): »FIóki kom í Hafnarfjörð. 
Þeir fundu hval á e^^i einni út frá firðinum ok kölluðu þar Hvaleyri«. 

Nú er engin »eyri« nálægt bænum Hvaleyri. Hann stendur vestan 
Haínaríjarðar á hálendu, sléttu túni, sem er klettum lukt öllumegin með 
sjónum. En bæði sagan og nafn bæjarins sýna, að þar hlýtur að hafa 
verið eyri, sem hval gat fest á. Hún hlýtur að hafa legið út frá túninu; 
enda eru grynningar nokkuð út eftir firðinum vestanmegin leiðarinnar, 
sem inn á höfnina liggur Sjórinn hefir smámsaman gengið á landið og 
skolað eyrinni burtu. Og sama mun hafa átt sér stað austanmegin leið- 
arinnar, því þar eru einnig rif og grynningar. Er svo að sjá, sem fyrr- 
um hafi fjörðurinn eigi verið miklu breiðari en leiðin er nú, — fyr en 
inn á sjálfa höfnina kemur. Hún virðist hafa verið lík því sem hún er, 
en að eins þeim mun tryggvari, sem mjórra var fyrir utan. Þar hefir 
Herjólfur leitað lendingar og svo kent höfnina við nafn sitt: Herjólfshöfn. 
En Hafnarfjörður hefir auðvitað, fengið nafn sitt af höfninni. Á Hvaleyri 
er að sjá að kirkja hafi verið 1650, því á 2 Ijósastökum, sem Krýsuvik- 
urkirkja á, stendur, að það ár hafi Helmer Dirichsen Roode, undirkaup- 
maður í Hafnarfirði, gefið þá Hvaleyrarkirkju. 

5. iiapellu-tóíxin í Kapelluhrauni, þar sem sagt er að lík Kristjáns 
skrifara hafi verið náttsett, stendur enn að mestu. Raunar er hún nokk- 
uð hrunin utan, einkum vesturgaflinn, og ^eru dyrnar hrundar saman. 
Innan er tóftin að öðru leyti hér um bil heil, Er hún hlaðin úr smáum, 
flötum hraunhellnm. Hún er nálægt jöfn á lengd og breidd, ekki fullar 
4 álnir. Þakið er dottið ofiui í tóftina. Það mun hafa verið hlaðið sam- 
an í topp, einnig úr hraunhellum. 

6. Gvendarbrunn virðist rétt að nefna hér, þó eigi sé annað forn- 
menjalegt við hann, en að sagt er, að Guðmundur biskup góði iiafi vígt 
hann. Brunnurinn er ekki annað en dálítil hola ofan í hraunklöpp, svo 
að það má undra, að jafnan er vatn í honum og þornar sjaldan alveg 
upp. Hann er við veginn milli Þorbjarnarstaða og Hvassahrauns. En 
þar eð nú er í ráði að leggja þar nýjan veg á öðrum stað, þá munu 



?5' 


menn hætta að fara hjá Gvendarbrunni, og getur það ef til vill orðið til 
þess, að hann týni nafni sínu er frá líður. Því þótti réttara að geta hans. 

7. / Kúagerdi^ fyrir sunnan Hvassahraun, má sjá vott þess, að þar 
haíi bær verið fyrir löngu. Sér þar til rústa innan til við sjávarkambinn, 
ög nokkru vestar sést langur partur af niður sokknum grjótgarði og hverf- 
ur norðnrendi hans í sjávarkambinn. Hefir sjórinn gengið þar á landið 
og brotið það upp. Þess skal getið, að þetta stendur í engu sambandi við 
rúst kots þess, sem fyrir nokkrum áratugum var bygt í Kúagerði. Þar er 
hraunsnef á milli og þessara rústa. 

8. Heiðarhús kallast rúst nokkur skamt uppi í heiðinni fyrir ofan 
inn-Leiruna. Þar hefir fyrrum verið bær. Er það sögn, að þar hafi á 
sínum tíma verið slíkt stórbýli, að næst hafi gengið Uppsölum og Mela- 
bergi. En þeirra mun síðar getið. 

9. Gufushálar, MiðsMlar og ÚtsMlar eru nefndir í fornum reka- 
skrám Rbsmhvalaness, svo og MiðsMlaós og ÚtsMlaós. Miðskálar eru 
einnig nefndir MiðsMlagarður, sem mun eiga að merkja heimajörð með 
hjáleigum. í óprentuðu riti eftir séra Sigurð B. Sivertsen á Utskálum 
hefi eg séð það, að bærinn á Miðskálum heiti nú i Förum og Miðskálaós 
Varaós, en Útskálaós Króksós. Sr. S, B. S. getur þess til, að þessir þrenn- 
ir »-skálar«, svo skamt hver frá öðrum, hafi í fy'rstu verið eitt land með 
einu nafni (d: Gufuskálar), en skifzt fyrst í 3 jarðir, er allar hafi haldið 
nafninu, en hinar \mgri verið aðgreindar með afstöðuorði framanvið nafn- 
ið (d: Mið-Gufuskálar, Út-Gufuskálar), en svo hafi nöfnin verið stytt í 
framburðinum er frá leið. Þessi tilgáta gerir ráð fyrir því, að bygð á 
Gufuskálum hafi eigi lagzt niður, þó Ketill gufa færi þaðan, heldur hafi 
landeigandi þá sezt að í »skálum« hans, og er ekkert á móti því. Það 
gerir tilgátuna sennilegri, að samskonar tilfelli hefir átt sér stað með Arn 
arbæli úndir Eyjafjöllum. Úr þeirri jörð hafa verið bygðar jarðirnar: Mið- 
Arnarbæli og Yzta-Arnarbæli, en nöfnin síðar orðið að: Miðbæli og Yzta- 
bæli. Fleiri dæmi lík þessu mun rcega finna. Eg vil nú bæta þeirri til- 
gátu við, að Miðskálagarður hafi í fyrstu verið haft um Miðskála sem höý- 
M/,:en smámsaman verið látið ná yfir alt það hverfi, sem þar myndaðist. 
Nafnið hafi svo í daglegu tali verið stytt og að éins nefnt: Garðurinn. 
Miðskálanafnið hafi síðan týnzt, en nafnið: »Garðurinn« haldist, og loks 
náð bæði yfir Miðskálahverfi (nú Inn-Garðinn) og Útskálahverfi (nú Ut- 
Garðinn). — Rit séra Sigurðar er að mörgu fróðlegt, sem von er af 
slíkum fræðimanni. Ætti Landsbókasafnið að eignast það. 

lu. Hoý, eða Hoýið^ heitir yzti bærinn í »Garðinum«. Engin merki 
til hofs sjást nú kringum þann bæ. Er þó ekki að eía að hof hafi þar 
verið í heiðni. Geta menn til, að bærinn standi þar, sem hoftóftin var, 
og er það liklegt. 

II. Þess er getið í fornu bréfi, frá 1340, að Bjarni Guttormsson, 

5 ^ 



3 ^ 

bóndi á Útskálnm, gaf Jóni bisknpi Indriðasyni í prófventngjöf með 
Hrómundi syni sínum Útskála og umfram öll þau akurlönd., sem 
Bjarni hafði keypt til Útskála. Akurlönd þessi hafa verið á Skaganum 
fyrir norðan Útskála. Sér þar enn votta fyrir að minnsta kosti i8 akur- 
reinum, 4—8 fðm. breiðum, sem eru aðgreindar með þráðbeinum, jafn- 
hliða görðum, er norðast liggja yfir um þveran skagann, en þegar sunn- 
ar dregur, takmarkast þeir að vestanverðu af garði^ sem þar liggur frá 
sjónum langsetis í suðaustur að lítilli hæð eða tóftabungu, sem er skamt 
frá norðvesturhorni hinna norðustu túngarða í Útskálahverfinu, sem nú 
eru. Suður- og austur frá langsetis-garðinum og rústinni eru margar 
stærri girðingar, flestar hér um bil ferhyrndar, og ná þær alt suður að 
landameikjum Útskála og Kirkjubóls. Hafa það að líkindum verið . töðu- 
vellir. Þar er nær sjó dregur, eru girðingar þessar óglöggar af sandburði. 
Fyrir austan þær, þar sem nú er fjárrétt^ er sagt að bær hafi yerið og 
heitið Skálareykir. Er sagt, að á þeim bæ hafi hvílt sú skylda, að verja 
akrana og girðingarnar fyrir ágangi af skepnum. Ekki er getið hvers 
vegna hann var kendur við reyhi. Má vera það bendi til þess, að á þessu 
svæði hafi fyrrum verið jarðhitar, sem seinna hafi kólnað, og með þeim 
jarðhita hafi akuryrkjan þar staðið og fallið. 

12. Kirhjuhól var kirkjustaður til forna, sem nafnið sýnir. Bærinn 
stóð áður nær sjó, en var á seinni tímum fluttur undan sandfoki. Er 
þar hóll við túnjaðar, sem bærinn var áður. Hefir sandur sléttað yfir 
hann, en er þó nú aftur grasi vaxinn. 

13. A Haýurbjarnarstöðum blés upp dys fyrir nokkrum áratugum. 
Fundust þar nokkrar forngripaleifar, sem forngripasafnið eignaðist. Nú 
er dysin aftur sandorpin, og geta menn ekki vísað nákvæmlega á staðinn. 

14. Uppsalir hét bær til forna, sem stóð uppi í heiðinni fyrir ofan 
Sandgerðishverfið sem nú er. Rústir sjást þar allmiklar, en þó lítt greini- 
legar. Sjá má bæjarrústina sjálfa, þannig: að bæjardyrnar sjást glöggt og 
þvertóft austurúr þeim, nál. 12 al. löng og 6 al. breið. Svo er gangur 
beint inn frá dyrum, og önnur þvertóft austurúr honum litlu innar og er 
sú styttri en hin. Inst er baktóft beint inn úr ganginum, og er hún 
minst. An efa hafa einnig tvær þvertóftir gengið vesturúr ganginum, 
gagnvart hinum er austurúr ganga. En það sést ekki, því þar eru tvær 
nýlegri tóftir, sem snúa fram, og hafa víst verið peningshús frá Sandgerði, 
gjörð eftir að Uppsalabærinn var aflagður. Fyrir túngarðí sér glöggt, og 
hefir túnið verið feykistórt. Enda er það sögn, að Uppsalir hafi verið 
annað mesta stórbýlið á Suðurnesjum. Melaberg eitt var stærra. — Fyr- 
ir brunni sér í dæld niður frá rústinni. Meðan þessi bær var í blóma 
sínum^ hefir Sandgerðishverfið ekki verið til sem bygð, en að eins sem 
sjóbúðir ef til vill. Austurhluti Sandgerðis-túnsins, sem nú er, hefir þá 
verið akurlendi. Sjást þess glögg merki, því samhliða garðlög mynda þar 



37 


akuiTeinar, líkt og á Garðskaganum. Bærinn Sandgerði hefir í fyrstu ver- 
ið bygður sem hjáleiga Trá Uppsölum, og er sagt hann hafi upphaflega 
heitið Sáðgcrði. En þá er akuryrkja var hætt, gat sandfok valdið því, að 
nafnið breyttist. Það sem olli þvi, að Uppsalir lögðust í eyði, en Sand- 
gerði varð aðalbýlið, hefir án efa verið vegalengdin til sjávar. Frá Upp- 
söium var ólíku lengra að sækja til fiskiróðra. En eins mátti nota heið- 
ina til beitar frá Sandgerði. Fyrir nokkrum áratugum var kot bygt á 

Uppsalatiininu. Það stóð fáein ár og aflagðist svo aftur. 

15. Prestshús nefna máldagar, er virðist hafa átt reka »fyrir sunnan 

akurlönd Sandgerðinga«. Milli Sandgerðis og Býjarskerja er sandvik við 
sjóinn, — mun vera sama sem »vík Uppsælinga« í máldögum — og 
gengur þaðan talsverður uppblástur. Þar sér í sandinum fyrir ferhyrndri 
girðingu nál. 30 fðm. á hvern veg, og sér til rústa í suðvesturhorninu. 
Má sjá að tóftir hafa verið 3, hver af enda annarar. Sést og að brunnur 
hefir verið sunnanvið girðinguna. Þetta ætlar séra Sigurður að hafi verið 
Prestshús, og að prestur sá, er þjónaði kirkju á Býjarskerjum, hafi haft 
það býli sér tíl uppeldis. Virðist þetta koma heim við bæjaröðina í 

rekaskrá Rosmhvalaness. 

16. Býjarsker er sagt að heiti Bæjarsker réttu nafni, og Landn. 

hefir það »Bearsker« (V. 13.). Býjarsker má taka til dæmis um landbrot 
af sjávar völdum. Út frá túninu þar gengur eyri norðvestur í sjó, kölluð 
Býjarskerseyri. Hún er ákaflega löng eii tiltölulega mjó. Sumstaðar eru 
lægðir eða sund yfirum hana þvera, sem hvert flóð fellur yíir, en á milli 
eru háar spildur, sem ekki fara í kaf nema í meiriháttar flóðum. Ein 

slík spilda er yzti oddi eyrarinnar. Heitir þar GrcCseyri., því hún var öll 

grasi vaxin fram yfir miðja 19. öld. Um 1870 var að eins lítil torfa 
eftir, svo sem 10—12 □ fliðraar, en 1877 var hún alveg horíin og eyr- 
in ber eftir um fjöru. Svo sagði mér kunnugur raaður. Fyrir innan 
Graseyri er sund gegnum eyrina, það er Eyrarsund heitir. Þá tekur við 
skerjaklasi, sem ekki er nafn gefið. Þá liggur Krókasund gegnum eyrina. 
Fyrir innan það er hátt rif, sem heitir Munkasetur. Er sagt að þáð hafi 
eigi einasta verið þurlendi fyrrum, heldur hafi þar verið bygð og nokkurs- 
konar klaustur. Yrasar sagnir hafa gengið um »munkana«, sem héldu sig 
í Munkasetri og hafa þær ruglast saman við »}unkara«-sagnirnar í Grinda- 
vík og Höfnnm. (Sjá Huld 1892). Norðan megin við Munkasetur er 
annað rif, eða há gróteyri, sem heitir Sverriseyri. Þar á milli er lág fjara. 
Þar heitir við eyrina Sverriseyrarvik. Þar er lendingarstaðnr góður ef uppi 
við landsteina væri. Enda var þar fyrrum útræði mikið og gengu þaðan 
konungsskip. Má geta nærri að þá var alt út þangað þurlendi. Sem 
dæmi þess, hve hmgt muni síðan, var mér sagt, að faðir Sighvats bónda 
á Býjarskerjum, föður Jóns stúdents, er þar bjó síðan og lifði framundir 
1860, hefði talað við kerlingu, sem á yngri árum sínum var soðningar- 



kona hjá sjómönnum á Sverriseyri. Eftir því hefði útræðið á Sverriseyri 
átt að haldast framundir aldamótin jyoo. Fyrir innan Sverriseyri og 
Munkasetur heitir nú Músarsund. Það hefir sjávargangur grafið og um 
leið jafnað yfir Munkasetur og Sverriseyri. Þá var uppsátrið flutt upp í 
hólma hann, sem nú er næstur fjrir innan Músarsund og heitir Búða- 
klettiir. Hann er allhár og grasi vaxinn. Sjást á honum tóftir eftir sjó- 
mannabúðir. Þar vottar og fyrir nausti, og hefir verið klappaður róðu- 
kross á stein, sem þar hefir, að því er virðist, staðið undir skipshæl í 
naustinu. Þá var hólminn landfastur. En svo brauzt sjór kringum hann 
og settu menn þá steina í sundið til að stikla á. Eru þeir þar enn, og 
svo stórir, að margir hafa orðið að hjálpast að því, að koma þeim fyrir. 
Á öðrum kletti, sem næstur er Búðakletti, höfðu sjómenn fiskigarða, til 
að þurka fiskinn á Hann heitir Borgarklettur. Svo kom, að hann varð 
einnig umflotinn. Lagðist þá af útræði frá Búðakletti. Standa báðir 

klettarnir nú sem hólmar og sjást fiskigarðarnir á Borgarkletti. •— Frá 
utanverðri Býjarskerseyri gengur rif til suðurs alt til Mársbúða (við Hvals- 
nes). A öilu því rifi er brimgarður, en skiftist sundur við tvö siind 
Hólmssund og Másbúðasund. Það er bezt sund á Suðurnesjum. Rifið er 
nefnt Skjálfimdar. Er sögn, að það hafi áður verið sjávarkambur og lón- 
ið fyrir innan hafi verið þurt land. Nú er það þó 3 — 3' faðma djúpt og 

allbreilt víða. En ekki er fyrir þetta að synja. Sjáanlegt er, að sjór hefir 

gert mikinn usla á þessum svæðum og þó án efa meiri en. nú er hægt 

að vita með vissu. 

I/. / Fuglavík er brunnur með fersku vatni, og er það fágætt á 
Suðurnesjum, að vatn hafi eigi sjókeim, eða smakki af seltu. Brunnurinn 
var áður á hlaðinu, en er nú innanbæjar^ síðan timburhús var bygt og 
seít framar en bærinn var áður. Brunninum fyigir sú sögn, að útlendur 
maður, Pípin að nafni, hafi grafið hann, og höggvið ártalið á hellustein, 
sem hann setti hjá brunninum. Steinninn er nú í bæjarstéttinni, og sér 
enn gjörla á honum ártalið 1338. 

18. Melaherg er sagt að fyrrum hafi verið mesta stórbýlið á Suður- 
nesjum; enda er túngirðingin fádæma-við, og ber það vott um, að sögn- 
in kunni að vera sönn. Nú er þar tún litið og uppblástrar til beggja 
hliða. Bæði sú jörð og alt Hvalsneshverfið virðist í hættu af sandfoki. 

19. Másbúðir hét bær skami fyrir innan Hvalsnes. Sagt er að það 
hafi verið landnámsjörð og borið nafn af landnámsmanninum, er Már hafi 
heitið; hafi sú jörð átt mikið land og eigi hvað minst út til sjávar frá 
bænum. En svo hafi sjór smámsaman gengið á landið og loks brotið alt 
af heim. undir bæ. Hafi eigandinn þá flúið þaðan (eða flutt sig) að Nesj- 
um. Hann hét Erlendur fónsson og var 41 árs 1738. Bærinn Másbúð- 
ir stóð á hól; lagðist hann því ekki af þá þegar; var þar kot og verstaða, 
því þaðan var gott útræði. En á síðustu áratugum 19. aldar brauzt sjór- 



39 


inn kringuni hólinn, svo að síðan er hann umflotinn hólmi nema um 
fjöru. Þá lagðist verstaðan af, en býli hélzt þar þó fram að aldamótum 

1900. Þá flúði kothóndiiin þaðan undan sjógangi. Br þar nú eyðihólmi; 

sjást að eins rústir kotsins og dálítill túnblettur í.kring uppi á hólnum. 

1:0. A Hvalsnesi er kirkja, sem kunnugt er. Þó var hún þar eigi 
fyr en 1370; áður átti Hvalsnes, og aðrir bæir suður þar, kirkjusókn að 
Kirkjuvogi. — Nýlega er búið að færa Hvalsnesskirkju út úr kirkjugarðin- 
um SLiðaustur fyrir hann; er him nú bygð úr steini og mjög vönduð. — 
Mér hafði verið sagt, að í Hvalsnesskirkjugarði hefði verið legsteinn yfir 
Steinunni Hallgrimsdóttur skálds, Péturssonar. Nú var þar að eins einn 
legsteinn sjáanlegur og af honum var alt letur þó horfið. En sú sögn 
fylgdi honum, að hann væri yfir séra Eiríki Guðmundssyni (f i79<^). 
Var mér sagt, að gras mundi gróið yfir Steinunnar-steininn, en að Há- 
kon bóndi í Nýlendu mundi vita, hvar hans væri að leita. Hákon kvaðst 

muna eftir steininum: hann hefði verið alsettur letri. Og hann visaði til, 

hvar hann minnti að steinninn hefði verið. Þar lét eg gjöra talsverða 
leit, en kom fyrir ekki. Fór eg svo búinn að Stafnesi. Á Staínesi kom 
maður til min, og sagðist hafa heyrt það haft eftir Steingrlmi * bónda í 
Nesjum (Jónssyni prests i Hruna, Steingrímssonar), að hann (Steingrimur) 
myndi eftir þvfi að þá er síðast var bygð kirkjan í kirkjugarðinum (sem 
var 1864), þá hefði legsteinn verið settur i »grunnmúrinn«, og á honum 
hefði verið nafnið »Steinunn Hallgrimsdóttir« og ártalið, en ekkert annað. 
Ártalið hefði verið annaðhvort 1660 eða 1669. Ekki leizt mér ráð að 
snúa aftur til að leita steinsins eftir þessari sögn. Sé hún rétt hefir sá 
steinn eigi tilheyrt Steinunni dóttur séra Hallgrims skálds. Hann var 
farinn frá Hvalsnesi fyrir 1660. 

21. Staýnes er í fornum máldögum oftast kallað »Starnes«, og ef 
það er upprunanafn bæjarins^ bendir það til þess, að þar hafi í fyrri daga 
verið starengi. En hafi svo verið, þá er liklegast, að það sé nú komið í 
sjó. Skal eg ekkert umi það segja. En sannfróðir eru menn um það, að 
þar hafa margar hjáleigur lagzt i eyði og þar af sumar af sjógangi. 
Nokkrar af eyðihjáleigunum heyrði eg nefndar, og eru þær þessar: Urða- 
bær, Sandhús, Refabær, Hólmabær, Gosa (Gosabær=GottsvinSbærr), Vall- 
arhús, Loddíi (þ. e. Loðvíksstoía). Þar heíir vist verið einna bezt hýsing 
um aldamótin 1800, því þangað flLÍði Bátsendakaupmaður, er kaupstaður- 
inn fór aí. Nú sjást varla merki til tófta í Loddu, þvi öskuhaugur hefir 
seinna verið borinn ofan á þær og gróið upp sem bóll í túninu hjá 
heimabænum. 

í túninu er ein af þessum hringmynduðu fornbyggingum, sem kall- 
aðar eru »lögréttLir«.' Þessi er líka kölluð það. Hún er einkennileg og 
frábrugðin öllum öðrum, er eg heíi séð, að þvi leyti, að á henni eru 6 
dyr eða hlið, sem skifta henni i 0 jafna parta. Mundi svara þvi, að 2 



40 


sæti hefði verið undir hverjum parti. Að öðru leyti er ekki hægt að 
gizka á hvaða tilgang hlið þessi hafa haft. Og því óskiljanlegri eru þau, 
ef maður vill geta þ'ess til, að hringurinn sé sáðgarður eða fjárrétt. Og 
ekki lítur þó út fyrir, að það séu skörð. Þau eru hér um bil jafnstór og 
jafnlangt milli þeirra, eins og þau séu skipulega sett af mönnum. Annað 
er hér þó ekki, sem bendir á þingstað, hvorki munnmæli né biíðatóftir. 
Þær gætu að visu verið horfnar. Sumstaðar hefir sandfok sléttað túnið. 
Sumstaðar geta kot verið bygð ofan á búðatóftir. Á tveim st.öðum, 
skamt írá »lögréttunni«, var eins og vottaði fyrir tóftum, en mjög var 
það óglögt, enda var þá þessi hluti túnsins ósleginn. Skal eg ekkert 
frekara um þetta segja. 

22. Bátsendar heita skamt fyrir austan Stafnes. Þar liggur strand- 
lengjan til austurs inn í Osahotna. Á Bátsendum var kaupstaður, sem 
kunnugt er, og stóð á hraun-nefi milli tveggja mjórra víka. Var höfnin á 
eystri víkinni. Var innsigling fremur vandasöm, en höfn trygg er inn 
var komið, þó svo, að binda varð skipin á 3 vegu, en með því móti gátu 
2 skip legið þar undir eins. Sér enn um fjöru, járnbolta þá, sem 

greiptir eru í klappirnar, til að festa skipin við. Hafa verið höggnar hol- 

ur í klappirnar fyrir þá og blýi rent utan með þeim. Hraun-nefið, sem 
kaupstaðurinn stóð á, er hæst framantil og var þar bær. Sér þar enn 
nokkuð af rúst bæjarins á grastoríu lítilli. Þar fyrir oían er lægð yfir 
um þvert milli víkabotnanna og í þeirri lægð sér leifar af undirstöðum 
verzlunarhússins. Hefir það verið hér um bil 12 fðm. langt og 6 fðm. 
breitt. Þó er ekki öldungis víst, að það hafi verið alt eitt hús, svo óslit- 
in er undirstaðan ekki. En útlit er til þess. Af kaupstaðnum sjást nú ekki 

aðrar leifar en nú hefir verið sagt. En miklar girðingar hafa verið þar 

fyrir ofan, líklega bæði túngarðar og jurtagarðar. En nú er þar alt blásið. 
Kaupstaðurinn eyddist í fióðinu mikla nóttina fyrir 9. jan. 1800. Fólkið 
komst nauðulega undan, nema ein gömul kona, sem heldur kaus að verða 
eftir og taka því er guð vildi verða láta, en að reynt yrði að hrökklast 
með hana heim að Stafnesi. Síðasti kaupmaður á Bátsendum er nefndur 
Hansen, danskur að ætt. Hann flúði til Loðvíksstofu, sem fyr getur. Um 
vorið fór hann utan og kom eigi aftur til íslands. 

Nafnið »Bátsendar« er óviðkunnanlegt og óefað afbökun. En hvað 
hefir það þá upprunalega verið? Naumast getur það hafa verið »Bát- 
sandar« (af: sandur)^ því að, þó þar sé blásið nú, þá hefir það eigi verið 
fyrrum, þá er nafnið var gefið. Og enn eru þar meiri klappir en sandar, 
bæði með sjónum og fyrir ofan, svo ástæðulítið virðist að gefa þar ör- 
nefni af söndum. Líklegra virðist mér, að þágufallsmyndin: »áBátsendum« 
sé afbökun úr þágufallsmyndinni: að Bátstmdum (af: sund). Það naín 
hefði getað átt við sjávarsund þar íýrir framan. Og alkunnugt er, að 
bæjarnöfn og önnur örnefni eru langoftast nefnd í þágufalli hér á landi. 



Verður’það því jafnan,^eí þágufallið afbakast, að sú afbökun kemur ósjálf- 
rátt fram einnig i öðrum föllum. 

23. Þórshöjn heitir vík ein, löngum spöl fyrir innan Bátsenda. 
Þar er þrautalending og óbrigðul höín í öllum norðlægum áttum. Þó eru 
þar engin mannvirki að sjá, enginn vottur þess, að þar hafi bygð verið, 
enda er engin sögn um það. En því get eg Þórshafnar, að mér þykir 
það líklegt, að sveitarnafnið »Haj-nir^ sé þannig myndað, að miðað hafi 
verið við Þórsh'ójíi og Kirkjuhöjn^ sem eru andspænis hvor annari út með 
Hafnavík, sín hvorumegin. Mun þeirri sveit hafa verið tileinkað alt 
svæðið milli þessara hajna. — 

Milli Bátsenda og Þórshafnar var mér vísað á vörðubrot, er steinn 
væri í með áhöggnu fangamarki Hallgríms Péturssonar og ártali. Það er 
og svo; íangamarkið er HP; en ártalið er 1728. 

24. Kirkjuvogur hefir til forna staðið langt inn með Osunnm að 
norðanverðu. Ósarnir eru sem dálítill fjörður, sem gengur til austurs inn 
úr Haínavík. Inst skiftist hann í smá-voga, og kallast þeir Ósabotnar. 
Er löng bæjarleið frá Þórshöfn inn að Kirkjuvogi forna. Þar sem bær- 
inn var, er rústabunga mikil. Þar er alt nú blásið hraun, þó er rústin að 
nokkru leyti grasgróin. Er eigi hægt sð sjá grein á húsaskipun og eigi 
sést með vissu hvar kirkjan hefir verið. En kunnugir menn vita það, því 
mannabein hafa fundist þar, er kirkjugarðurinn blés upp. Voru þau flutt 
að Kirkjuvogi. Var það nálægt aldamótunum 1800, að bein voru síðast 
flutt faðan, en sagt er að nokkuð hafi verið flutt áður, smátt og smátt. 
Kotvogur stóð þó þar, sem hann er enn, sunnanmegin við Ósana. En 
kirkjusókn átti hann að Kirkjuvogi og allir bæir fyrir innan Kalmans- 
tjörn. En þaðan, og frá þeim bæjum, er sunnar voru, var kirkja sótt að 
Kirkjuhöfn. Til Kirkjuvogs sóttu líka Suðurnesjabæirnir: Fuglavík, Mela- 
berg, Hvalsnes og Stafnes, ásamt hjáleigum. Stóð það fram að 1370, er 
Oddgeir biskup vígði kirkju á Hvalsnesi. Enn átli Innri-Njarðvík sókn að 
Kirkjuvogi: hélzt það, þó Kirkjuvogur væri fiuttur suður fyrir Ósa, og 
þangað til 1760, er Ólafur biskup Gíslason, vígði kirkju í Njarðvík. 
Fremur er það fátt, sem menn vita um Kirkjuvog hinn forna. Þess er 
getið í Árbókum Espólíns 11 . 68. að 1467 seldi Ólafur biskup Rögnvalds- 
son Eyjúlfi Arnfinnssyni »Voga« í Rosmhvalsnesshreppi íyrir 3 jarðir á 
Vestfjörðum. Nú er enginn bær í Rosmhvalsnesshreppi, er heitir »í 
Vogum«. Mun hér því átt við Kirkjuvog hinn forna og ef til vill Kot- 
vog með, eða þó öllu heldur Djúpavog, sera mun hafa verið hjáleiga frá 
Kirkjuvogi og staðið við Ósabotnana. Svo segir í landamerkjabréfi frá 
1270: »En lyngrifamörk skilur gata sú, er liggur fyrir innan Torfmýrar 
og Lipp á Háfaleiti til vörðu þeirrar, er stendur á leitinu þar, ,sem hæst 
er milli Kirkjuvogs, Njarðvíkur og Djúpavogs. En rekamörk millum 
Djúpavogs, Starness og Hvalsness skilur gróf sú, er verður fyrir innan 

6 



42 


klettana til hægri handar, er riðið er frá Kirkjuvogi«. Hér virðist'»Djúpi- 
vogur« vera bæjarnafn. Og það getur ekki verið annað najn d Kirkju- 
vogi^ þar eð hann er líka nefndur í sömu málsgreininni. Nokkru fyrir 
innan Kirkjuvog hinn forna gengur gróf mikil frá Ósabotnunum þvert til 
norðurs. Gengur sjór nokkuð inneftir henni, og heitir þar enn Djúpi- 
vogur. Þar litlu innar ætti bærinn, Djúpivogur, að hafa verið. Merki 
sjást ekki til þess; en það er ekki að marka. Sjór hefir mjög gengið á 
land í Ósunum, og getur bæjarstæðið verið brotið aí. Þó heíir það ekki 
verið sjávargangur, heldur sandfok, sem eytt hefir Kirkjuvogi hinum forna. 
Hvenær það var, vita menn ógjörla. Jarðabók Á. M. telur hann hafa 

verið í eyði meir en 120 ár þá er hún var rituð. Hefir það því eigi 

verið síðar en á i 5 . öld, en getur vel hafá verið fyr. . Það liggur nærri 
að ætla, að þá hafi sami maður átt bæði Kirkjuvog og Kotvog, er hann 
flutti Kirkjuvog heim á tún í Kotvogi. Bendir það til þess, að Kotvogur 
haíi frá upphafi verið talinn hjáleiga frá Kirkjuvogi, þó Ósarnir væri á 
milli. Þess er getið, að Kirkjuvogskirkja átti ^/2 Geirfuglasker. — Kirkju- 
bólskirkja og Hvalsnesskirkja áttu hvor. — Hannes hét maður, Er- 
lendsson, er var á Stafnesi hjá Guðna sýslumanni Sigurðssyni og 
fluttist með honum að Kirkjuvogi 1752. Um Hannes er þess getið í riti 
séra Sigurðar, að hann hafði oft farið í Geirfuglasker á tólfæ.ringi. Þá 
var skerið sem kýrfóðurvöllur að stærð, og alþakið fugli. Nú er skerið 
alveg í kafi. Efni þess var móberg, og hefir sjórinn smámsaman máð 
það burtu. Á dögum Guðna sýslumanns fékkst sáta af heyi þar sem nú 

heitir Kirkjusker fyrir íraman Kotvog. Það er nú þangi vaxið. Þetta 

sagði séra Sigurði Gróa Hafliðadóttir, merk kona í Kirkjuvogi, en henni 
hafði sag’t Ragnhildur Jónsdóttur, er var ráöskona Guðna sýslumanns á 
síðustu árum hans. Hún komst á níræðisaldur og var einkarfróð kona. — 
Enn má geta þess, til merkis um það hve landið hefir brotnað, að í Ós- 
unum var ey mikil, milli Kotvogs og Kirkjuvogs forna, og var hún 
slægjuland. Nú í seinni tíð hefir hún bæði blásið upp og sjór brotið 
hana, því flóð falla mjög svo yfir klappir þær, sem undir jarðveginum 
láu. Þar fann Vilhjálmur sál. Hákonarson, á yngri árum sírium, skeiju, 
er kom fram undan 3 al. háum bakka. Hún var miklu stærri en skeifur 
eru nú á dögum. En þá var forngripasafnið enn ekki stofnað. Var ekk- 
ert hirt um skeifuna og er hún glötuð fyrir löngu. 

25. Arnagerði heitir eyðijörð fyrir innan Kirkjuvogshverfið. Mun 
það án efa hafa verið hjáleiga. Önnur eyðijörð et fyrir utan hverfið, og 
heitir Haugsendar, Um það bæjarnafn er sama að segja sem um Báts- 
enda. Þar mun upphaflega hafa heitið »í Haugsunduni«^ hvort sem það á 
við sjávarsund eða sund milli hæða á landi. Það getur hvorttveggja ver- 
ið. Annara eyðijarða er ekki getið fyrir innan Kalmanstjörn. En þar 
tekur sandblásturinn við fyrir alvöru. 



43 


26. Kirkjuhöjn er góðum kipp f^^ir sunnan Kalmanstjörn. En 
þar mitt á milli, eða því nær, er hóll sá er Stekkjarhóll heitir, því þar 
heíir í seinni tíð verið stekkur frá Kalmanstjörn. Þar er rústabunga 
mikil, og hefir óefað verið bær. Liggur þaðan óslitinn garður, líklega 
túngarður, alla leið út að Kirkjuhöfn. Þvert frá þeim garði liggja þrír 
þvergarðar til sjávarkambs, með þeim millibilum að svara mundi kýrfóður- 
velli eða meira. Liggur beint við að ætla^ að sitt býli hafi fyrrum verið 
á hverri þessari spildu og bæirnir staðið við sjóinn. En hann hefir brot- 
ið landið, og er þar nú kamburinn, sem bæirnir hafa staðið. Alt land er 
hér sandrokið hraun. Þó er grashóll þar, sem bærinn Kirkjuhöfn stóð, 
og er gróið yíir bæjarrústina, svo hún sést ógjörla. Sunnan undir hóln- 
um er sérstök grjótrúst, sem ætla má að sé kirkjutóftin. Suður þaðan er 
dálítil sandvík með malarkambi. Bak við kambinn hefir verið mýrardæl, 
sem nú er leiríiag. í henni sést brunnurinn. Utanvert við vík þessa er 
höfnin, sem bærinn Kirkjuhöfn er kenndur við. Það er lón fyrir innan 
skerjaröð. Þar er þrautalending í öllum suðlægum áttum. 

27. Sandhöjn, stóra og litla, heita tvær graxivaxnar hæðir, sem eru 
hvor hjá annari suðvestur frá höfninni. í þeim hæðum voru bæir, sem 
nú eru eyddir af sandfoki. Stóra Sandhöfn er austar, og lagðist hún fyr 
í eyði. Er svo langt síðan, að Á. M. jarðab. getur hennar ekki. En 
Kirkjuhöfn og Litlu-Sandhöfn telur hún sem eyðijarðir. Seinna var gjör 
bær á Hajnareyri. Það er skamt út frá Litlu-Sandhöfn. En hann hélzt 
skamma stund við. Er sá maður nefndur Ormur Þórarinsson, sem þar 
bjó síðast. Allir þessir bæir hafa verið fyrir innan Hafnabérg. 

28. Skjótastaðir er hið eina býli sem nefnt er fyrir sunnan Haína- 
berg. Það örnefni er norðantil við vik nokkra, er Sandvík heitir. Engar 
sjást þar rústir. En þær getá verið sandorpnar. Sunnantil við víkina er 
allgóður lendingarstaður. 

29. Geta verður þeirra munnmælasagnar, að Staður í Grindavik 
hafi til forna verið »í miðri sveit«. Sama er nú að vísu sagt um vissa 
bæi í fleiri sveitum. Þar af má samt ekki álykta, að allar slikar sagnir 
séu bergmál hver af annari. Þar, sem þær ganga, hafa vanalega bæir 
eyðst af öðrum hvorum enda sveitarinnar. En orðatiltækið »í miðri sveit« 
er ekki meint nákvæmlega, en er að eins sagt til að tákna það, að mikið 
hafi eyðst af þeirri sveit. Hvað nú Grindavík snertir, þá er það engan- 
veginn ólíklegt, að þaðan út með sjónum hafi bygð verið, áður en þar 
komu upp jarðeldar, sem lögðu hraun yfir alt. Nú sér þar hvergi blett, 
sem ekki er hulinn hrauhi; en flest þau hraun eru tiltölulega nýleg að 
útliti, og þó með mismun. Hafa þar oft komið eldar upp, það sýna 
gýgarnir. Fá eru örnefni á þessu svæði sem benda á bygð, og er það 
eðlilegt. Þó má nefna Hrajnkelsstaðaherg og Krossvikur, Varla er hægt 
að hugsa sér annað, en að Hrafnkelsstaðaberg sé kent við bæ, sem par 

6 * 



44 


hafi dtt land og því verið nærri. Við bæ í öðra bygðarlagi, t. d. Hrafn- 
kelsstaði í Leiru, gat bergið því að eins verið kent, að sú jörð ætti þar 
ítak, svo sem fuglatekju eða reka undir berginu. En bergið er lágt, og 
því ekki fuglaberg^ og rekafjara er enginn undir því. Bergið er yzt á 
Reykjanesi. En þar fyrir ofan er SMlarfell, eldgýgur, sem þakið hefir 
odda nessins með hrauni, eru þar enn jarðhitar, bæði í gýgnum og hraun- 
inu (fyrir utan Gunnuhver, sem þar er nærri, en stafar líklega frá eldra 
eldgosi). A Krossvikum er ekkert örnefni á landi, sem bent geti á, að 
kross hafi stnðið þar eftir að hraun var runnið yfir. Liggur þvi beint við 
að hugsa sér, að áður en hraunið rann, hafi þar staðið kross, en staður- 
inn sem hann stóð á, sé hrauni hulinn. Krossinn gerir ráð fyrir mónn- 
um í nánd^ — til hvers skyldi hann annars haía verið reistur? — og 
bendir það til bygðar eða að minsta kosti til mannaferða. Nú er undan- 
tekning ef menn koma þar. Enn má nefna »Háleyjar« (eða Háleygjar?) 
Það er ágætur lendingarstaður, skamt vestur írá Krossvikum, en á landi er 
þar hraun eitt og ekkert einkennilegt. Áð eins er þar ofurlítil rúst eftir 
sjóbúð, sem bygð var seint á i8. öld. Þá gjörði Grindvikingur einn, er 
Jón hét^ bæ i Vatnsfelli, þar sem nú er bær vitavarðar, og hafði útræði 
frá Háleyjum. En það er langt frá Vatnsfelli, og gat hann ekki sótt sjó 
að heiman. Þvi bygði hann búðina. En honum reyndist ókleyft að lifa 
á þessu nýbýli sínu, og fór þaðan aftur eftir 2 ár. Síðan hefir Háleyja- 
lending eigi verið notuð. Af hverju nafnið »HáÍeyjar« sé komið, get eg 
ekki vel hugsað mér. Þar eru engar eyjar; og þó svo væri, þá væri 
fyrri hluti nafnsins: »hál-« óskiljanlegur fyrir þvi. Helzt sýnist mér vit í 
að gera ráð fyrir, að »háleyskir« menn hafi sezt þar að i fornöld, og að- 
setur þeirra verið kent við þá t. a. m. Háleygjabær (eins og Gaulverja- 
bær), en svo hafi niðurlagi nafnsins verið slept, þegar bærinn (eða hvað 
það var nú) var ekki lengur til. En ekki er til neins að fara lengra út í 
þetta mál. 

30. Kaupstaður var fyrrum i Grindavík^ og var höfnin ýmist tileink- 
uð Stað eða Húsatóítum, þvi hún lá milli landa þeirrajarða. Sundið sem 
liggur inn á hana, er enn i dag kallað Staðarsund. En kaupstaðurinn var 
þó Húsatóíta-megin og kaupmaðurinn bjó á Húsatóftum. Frá þeim tíma 
er gólfið þar i bæjardyrunum steinlagt með tígulsteini. Aðrar menjar sjást 
þar ekki. Er liklegt^ að kaupmanns-»húsin« hafi verið rifin þegar verzl- 
unin lagðist niður, en svo aftur bygður bóndabær í »tóftum« þeirra, og 
fengið þar af nafnið, sem hann hefir nú. Ekki voru verzlunarhúsin þar 
heima. Þau stóðu á tveim klöppum austan við höfnina. Þar er nú fjara. 
Ytri klöppin heitir enn Kóngshella, Þar hafa verzlunarhúsiii staðið 1755. 
(Sjá Jarðatal Johnsens, bls. 85). En yfir hana hefir hvert stórstraumsflóð 
gengið nú lengi og eru þar engar byggingarmenjar. Á innri klöppinni, 
sem er mun hærri, hafði krambúðin síðast staðið. Þar stóð enn fiskisölt- 



45 


unarhiís Hhsatóftarmanna, er eg reri þar, 1865 og 1866; og þar á klöpp- 
inni var aflanum skift eftir róðra og gjört að íiskinum. Þá var þó klöpp- 
in umflotin af sjó í stórstraumsflóðum. Nú er hún enn meira umflotin, 
og ekki þykir lengur óhætt að hafa hús á henni. Hefir þnð nú verið 
flutt í land, og sjást engin merki eftir byggingu á klöppinni. Sjálf höfn- 
in var þar, sem lui heitir d Hvirfltimwi Hún er djúp vel, en lítil um- 
máls. Voru skipin bundin á ^ vegu við járnbolta, sem festir vorii í 
klappir. Tveir af þeim voru í Húsatóftalandi, en einn í Staðarlandi. Jón 
bóndi Sæmundsson á Húsatóftum lét, nálægt 1850, taka upp báða þá 
boltana, sem í hans landi voru, og færa heim til bæjar. Er annar þeirra 
nú hafður fyrii hestastein. í Staðarlandi stendur boltinn enn óhaggaður, 
en mjög er hann rír orðinn ofantil og sænúinn. Hann er nú hið eina 
mannaverk, sem minnir á kaupstaðinn. 

31. Utilegumannabæli hafa menn álitið rústir nokkrar í hrauninu 
fyrir ofan Húsatóftir, svo sem kl.tíma leið þaðan ef mannavegur 
væri. En littfært er að komast þangað nema á einn veg, með því að 
fara langan krók og þó mjög vandfarið. Má nærri geta, að þar er lítið 
um mannaferðir, þar eð enginn vissi af rústum þessum fyr en þær fund- 
ust af tilviljun litlu eítir 1870. Mér þótti einsætt að koma á þenna stað, 
en gat ekki uppspurt neinn, er hefði komið þar, utan Sæmund bónda 
Jónsson á Járngerðarstöðum. Hann hafði tvisvar komið þar. í síðara 
skiftið fylgdi hann Dr. Þorvaldi Thoroddsen þangað. En Sæmundur er 
nú orðinn sjónlaus. Fékk eg því með mér tvo aðra hina líklegustu Leit- 
uðum við nær heilan dag, en fundum ekki. Leitaði eg þá til Sæmundar. 
Hann gat lýst afstöðu staðarins svo nákvæmlega, að eftir þeirri lýsingu 
fundum við Einar hreppstjóri Jónsson á Húsatóftum staðinn daginn eftir. 
Hraunið þar um kring lírur út fyrir að vera eitthvert yngsta hraiinið á 
Reykjanesskaga, — þar má víða sjá^ hvernig hraunflóðin liggja hvert ofan 
á öðru, ■— og er þetta hraun eitthvert hið hrikalegasta og órennilegasta 
sém eg minnist að hafa séð: eintómir standar og snagar^ gjár «.>g glufur. 
Þar er ekkert grasstrá á stóru svæði, en að eins grámosi. Gangandi 
menn geta með lagi komist um það, og er þó hætta. Enda eiga menn 
þangað ekki erindi og fýsast þangað ekki helclur. Aðrar skepnur fara þar 
ekki um, nema »fuglinn fljúgandi«. Rústirnar eru í kvos, þar sem hraun- 
ið hefir klofnað og sinn hraunrimi oltið fram hvorumegin, eftir flötu 
hrauni, sem áður hefir verið storknað. Sér að eins á einn veg út úr 
kvosinni, og á þeim stað er það, seiii koma má þangað hesti, ef gætilega 
er farið. Við fundum þar 7 tóftir og var hver laus við aðra. Tvær eru 
afsiðis, suður með austurbrúninni, þær eru litlar og huldar mosa. Inni í 
kvosinni eru 3 tóltir, sem mynda röð yfirum hana þvera. Hin stærsta 
þeirra er við vesturbrúnina, nálægt 6 al. löng. 2 fðm. austar er önnur 
5 al. löng, og þá 7 fðm. austar hin þriðja, 4 al. löng, og er hún við 



46 


ciustiirbrúnina. Allar eru þær jafnvíðnr: rúml. 2 al.; þær eru bygðar af 
smáum hraunhellum og aðrar stærri haía myndað þak, en eru nú fallnar 
ofan í. Veggirnir standa Htt haggaðir: eru gaflar liæstir og dyr á hliðinni 
víð annan gaflinn, eins á öllum. Vindangu eru á veggjum og göflum. 
Eigi snúa þær göflum saman og eigi heldur hliðum, en horfa skáhah hver 
við annari. Ekki virtust okkur þær líklegar til íbúðar, en hetðu getað 
verið geymsluhjallar, t. a. m. fyrir þurkað kjöt. I kvosarbotninum er 
hringmynduð tóft, svo lág, að veggirnir eru mosa huldir. Það gæti ver- 
ið niður hrunin fjárrétt. En eigi bendir það þó til þess, er Sæmundur 
sagði: að í henni hefði hann fundið ösku og skörung úr járni. Inn frá 
stærstu tóftinni er í hraunbrúninni glufa milli kletta. Sú glufa heíir ver- 
ið notuð fyrir tóft; hlaðið í skörð og svo reft yíir með breiðum hraun- 
hellum. Þær eru nú íallnar ofan í og hleðslan að nokkru leyti líka. 
Þetta kynni helzt að hafa verið íveruhúsið. Þar er skjól gott og fylgsni 
gott. En ólíklegt er, að menn hafi getað dvalið til lengdar á þessum stað. 
Þar hefir víst verið »á flestu góðn mesta óhægð«. Þar hefir ekkert verið 
til eldiviðar, því þá hefir mosinn ekki verið kominn. En gerum ráð fyr- 
ir, að íbúar hafi eigi kært sig um eld, hafi cigi viljað láta reyk sjást eða 
reykjarlykt finnast frá hýbýlum sínum. En þá er einn gallinn þó verst- 
ur. Þar fæst ekkert vatn nema regnvatn, eða snjór á vetrum. Var því 
ekki hægt að vera þar lengi í einu. Ekki er hægt að skilja, til hvers litlu 
tóftirnar, sem íyrst getur^ hafa átt að vera. Þær eru svo smáar, að það 
er eins og börn. hafi bygt þær að gamni. Og trúa mundi eg, að þetta 
væri alt saman eftir stálpuð börn t. a. m. 10—14 ára gamla drengi ef 
liklegt væri, að þeir hefði komið á þenna stað. En það sýnist mér ekki 
vera. A vorum dögum mundu flestir drengir kjósa annað til skemtunar, 
en að leita leiksviðs í ófæru hranni Og fyrrum hefir hraunið þó verið 
enn verra yfirferðar, er það var mosalaust og lítt samansigið. Hafi drengir 
fyrri alda haft slíkar glæfraferðir fyrir barnleiki, og séu þessar menjar eft- 
ir þá, þá eru þær merkilegar fyrir þroskunarsögu vora. Og þó þær séu 
eftir útilegumenn, eru þær merkilegar. Auk þess sem þær sýna eymdar- 
stöðu slíkra manna. og það þrek, sem þurfti til að lifa í henni, þá sýna 
þær einnig það áræði, sem, þrátt fyrir hættuna^, hortði ekki í að vera svo 
nærri mannabygðum. »KarImeijnsku hugurinn harði« lýsir sér á sinn hátt 
í hvoru tilfellinu sem er. 

)2. Járngcrðarkiði hafa menn kaliað dálítinn aflangan bala í túninu 
á í Járngerðnrstaðahverfi. Eg lét grafa í þann bala, og reynd- 

ist hann gamall öskuhaugur. 

33. Bcerinn Hóp í Grindavík er sagt að upphaflega hafi heitið iiq/, 
og að þar hafi verið goðahof. Þar er nú tvíbýli, og er á vesturbæjar- 
hlaðinu hús, sem sú sögn fylgir, að þar hafi verið »goðahús« í heiðni. 
Þess vegna megi aldrei taka það burtu, en samt megi breyta því og nota 



47 


það á hvern hátt sem ábúanda hagar. Hafa ábúendur fært sér þetta í 
nyt; »goðahúsið« hefir til skams tíma verið geymslii-skemma, en nú er 
það haft fyrir fjós. Hvað nú bæjarnaínið snertir, þá hafa munnmælin þar 
án efa rétt fyrir sér, því í rekaskrá Skálholtsstaðar frá c. 1270 er hann 
nefndur Hof. Og í Skarðsárannálum er hann nefndur á einum stað. 
Segir frá skiptapa þar 1598. Eru þar tilfærð bæði nöfnin. Vert væri 
að leggja drög fyrir, að »goðahúsið« yrði ekki rifið án þess, að grund- 
völlurinn yrði um leið vandlega rannsakaður. 

34. kA Þorkötlustöðufii í Grindavik var í vor (1902) bygð heyhlaða 
í bæjarhúsaröðinni, og grafið fyrir henni nál. 3 al. djúpt í jörð. Þar 
komu menn niður á merkilegar byggingarleifar. Kom fram grjótveggur 
langsetis eítir gröfinni, þeim megin sem inn vissi í húsagarðinn. Neðst 
stóð framundan þeim vegg svo sem ^/2 al. breitt þrep, tæplega hnéhátt, 
alveg slétt ofan, og svo vandað og óhaggað, að byggingarmenn létu það 
standa og höfðu það fyrir undirstöðu undir bakvegg hlöðunnar. Ofan á 
þessu þrepi var stæðilegur grjótveggur, rúml. i al. á bæð, eða að þrepinu 
meðtöldu um 2 al. á hæð. Langs með þessu þrepi, svo sem 2 al. frá 
þvi, lá grjótbálkur eftir endilöngu, viðlíka hár og þrepið, eða vart það. 
Hann var nál. 2 al. breiður og allur lagður flötum hraunhellum ofm. A 
þeim öllum var eldslitur. Var mér sýnt brot úr einni þeirra og var elds- 
liturinn auðsær. Hinumegin bálksins, viðlíka langt frá honum, sáust leif* 
ar af framvegg. En auðséð var, að hann hafði einhverntíma áðrir verið 
rifinn og mest alt grjótið úr honum tekið burtu. Tíáðum megin við bálk- 
inn var gólfskán, um 2. þml. á þykt. En ofan á henni var þykt lag af 
svörtum sandi, sem líktist eldfjallaösku. Tveir byrkidrumbar láu í tófc- 
inni, annar var brunninn utan, en ófúinn innan, nál. 6 þml. í þvermál; 
hinn viðlíka digur, óbrunninn og með berki, en fúinn. Eigi var grafið 
íyrir enda þrepsins eða bálksins; var gröfin þó vel 12 al. löng. Tóku 
bæjarhúsin við að norðanverðu. En í suðurenda graíarinnar tók við fjós- 
flór; og var að sjá, sem fjósið hefði verið framhald sömu byggingarinnar. 
Þetta vtrðast hafa verið leifar af fornum eldaskdla, Þrepið ætlað til að 
sitja á, en bálkurinn arinn, til að kinda langeld á, og er merkilegt, að 
hann var upphleyptur. Eldfjallaaskan ofan á gólfskáninni bendir til þess, 
að bærinn hafi lagzt í eyði um hríð og tóftirnar staðið opnar fyrir ösku- 
falli. Má og vera, að hraunið, sem myndar Þorkötlustaðanes og runnið 
hefir á báða vegu við túnið, sé yngra en bygging landsins, og verður 
þetta þá auðskilið. 

3b. Kapellulág- heitir lægðardrag nokkurt upp með vegintim sem 
liggur írá Hrauni í Grindavík upp á hálsinn (Siglubergsháls). í draginu 
er dálítil grjótrúst, nokkuð grasgróin, svo sem 3 al. í þvermál að ofan, 
en fláir utan og virðist vera nokkuð hrunin. Naumast er hún yfir i al. 
á hæð. Nafnið Kapellulág bendir til þess, að hér hafi verið kapella, án 



48 


éía ætluð ferðamunnum til að gjöra þar bæn sína áður en þeir lögðu á 
Krýsuvíkurhálsa, sem hafa verið álitnir hættulegir eftir að jarðel 4 ar runnu 
þar ofan. Rústin er raunar lítil til ao vera kapellutóft. En haíi kapellan 
verið af.timbri og grunnur af grjóti undir, þá mundi rústin svara því, að 
vera leiíar af þeim grunni. 

Einkennileg munnmælasaga hefir myndast um þessa rúst. Hún er 
á þá leið; Þá er Tyrkir rændu í Grindavík (1627), flýði drengur einn 
undan þeim, líðandi á rauðri meri, og bleypti upp veg. Einn af Tyrkj- 
um elti hann, og var svo fljótur á fæti, að hann náði honum í Kapellu- 
lág. Þreif iKmn þá í tagl merarinnar. En hún sló báðum afturfótum 
fyrir brjóst hoiium svo hart, að hann lá dauður eftir. Var h.inn þar dysj- 
aður, og á rústin að vera dys hans. 

'^ 6 . Krýsuvík hefir til forna staðið niðurundir sjó fyrir vestan end- 
ann á Krýsuvíkurbergi. Nafnið Krýsuí;f/e bendir á það. Engum hefði 
dottið í hug að kenna bæinn við vik, ef hann hefði fyrst verið settur þar 
sem hann er nú. En þar sem hann stóð fyrst hefir þetta átt við og svo 
hefir nafnið haldist er hann var fluttur. Hraunflóð það, sem á sinum 
stað er nefnt Ogmundarhraun, hefir eyðilagt hinn forna bæ. Sjást þess 
glögg merki. Þá er hraunflóðið ei komið ofan fyrir hálsana, breiðir það 
sig um alt undirlendið vestur að Isólfsskála, sem nú er austasti bær í 
Grindavík. Er þar hvergi auður blettur nema að eins tveir hólmar aust- 
antil í hrauninu. Heitir hinn vestri Ohrennishóhni. Hann er kippkorn 
frá sjó, austantil niðurundan múla þeim í hálsunum, sem Núphlið heitir. 
Eystri hólminn heitir Húshóhni. Hann er niður við sjó skamt fyrir vest- 
an bergið. Er hraunkvíslin fyrir austan hann tiltölulega mjó. En runnið 
hefir hún fram í sjó fyrir austan hann, og það hefir aðalflóðið einnig 

gjört fyrir vestan hann, hafa svo runnið saman í fjörunni fyrir framan 

hann, og sést sjávarkamburinn innanvið hraunið á nokkrum parti neðst í 
hólmanum. Að ofanverðu er hólminn hærri. Þar virðist hafa verið hæð, 
sem hraunið hefir flotið fram á og klofnað um. Svo lækkar hann alt í 

einu, en breikkar þó um leið austur á við, en að vestan gengur hraunið 

þar heldur inn í hann. Þar undan hraunjaðrinum kemur forn túngarður, 
er liggur kringum allstórt svæði, en hverfur aftur í hraunið niðurfrá eigi 
langt frá vesturenda sjávarkambsins, sém nú var getið. Annar garður 
kemur undan hraunjaðrinum nokkru neðar en hinn og stefnir í suðaustur. 
Hann be^'gist suður á við og gengur gegnum hinn fyrra garð skamt fyr- 
ir ofan sjávarkambinn. Er þar hlið á hinum fyrra. Svo heldur þessi 
síðartaldi áfram að sjávarkambinum og hverfur þar. Er þar sem gata 
sé rudd gegnum kambinn, líklega sjávargata; er hér eigi allbrimsamt og 
mun hafa verið útræði. Fyrir neðan þenna síðartalda garð verður afhall- 
andi brekka ofan að neðri hraunjaðrinum. Liggur þriðji garður þar ofan 
frá neðra garðinumGið neðra hraunjaðrinum og hverfur undir hann. Þann- 



49 


ig sér hér á 4 aðskildar girðingar, er allar hverfa að meiru eða minna 
leyti undir hraun. Engin tóft sést í neinni þessari girðingu, svo að, ef 
sín girðing hefir tilheyrt hverju býli, þá eru tóftir þeirra býla hrauni 
byrgðar. Vestur úr útsuður horni hólmans gengur graslág milli tveggja 
hraunjaðra. Er hún eigi breiðari en svo, að eigi má ríða 2 hestum sam- 
síða. Þegar samt er komið vestur í hraunið, kvíslast hún í tvær lágar. 
Þær heita Kirkjulágar. Þar eru rústir. Verður fyrst fyrir tóft, sem snýr 
frá austri til vesturs, nál. 4 fðm. löng og 2 fðm. breið. Dyr eru á vest- 
urenda, jafnvíðar og tóftin sjálf. Mun þar hafa verið þil fyrir. Norðan- 
megin við þessa tóft, tæplega 2 fðm. frá henni^ er garður, sem beygist 
austur fyrir hana og hverfur þar undir hraunið, en að vestan endar hann 
í tóítarvegg. Er sú tóft fyrir dyrum hinnar, nálægt jafnstór henni og 
liggur frá norðri til suðurs. Dyr hennar hverfa undir hraunjaðarinn að 
sunnanverðu. Vestanvið hana dýpkar lágin að mun, en er þar ekki víð- 
ari en svari tóftarvídd. Sé það tóft, hefir þar líklega verið kjallari, en 
hleðslan hrunin. Frá norðausturhorni þvertóftarinnar gengur garður eftir 
norðurlágiiini, fyrst beint í norður. nál. 12 fðm., svo beint í vestur nær 
eins langt og hverfur svo í hraunið. Utanmeð þessum garði er svo sem 
gangrúm hraunlaust, og er það norðurkvísl Kirkjuláganna. Lítur út fyrir, 
að hér hafi hraunið sigið að með hægð frá báðum hliðum. Svo sem 40 
fðm. norðar í hrauninu er auður vesturhluti rústar, sern auðsjáanlega er 
bæjarrúst. Hefir hún verið þrískift. Miðtóftin snýr frá norðri til suðurs 
og hefir' dyr á suðurenda og aðrar á vesturveggnum, inn í vesturtóftina. 
Inn af miðtóftinni virðist og hús hafa verið, sem er hrauni hulið alt að 
kalla. Miðtóftin nál. 2^2 fðm. löng og 1^2 fðin. víð. Vesturtóftin er 
jafnvíð og hin er löng, nfl. 2^2 fðm., en nál. 5 fðin. á lengd. Hún er 
merkileg að því, að með báðum veggjum, eftir henni endilangri, eru i 
al. breið set eða rúmstæði og markar glöggt fyrir veggjunum þar utanvið. 
Austasta tóftin er nær öll hrauni hulin. Þó sýnist sem útidyr hafi verið 
á henni fyrir austan útidyr iniðtóftarinnar. Hvergi er hraunlaus blettur 
kringum þessa rúst, og ekki verður komizt að henni nema á hrauni. 

Nafnið Kirkjuldgar bendir á, að hér hafi kirkjustaðurinn Krýsuvík ver- 
ið. Getur vel verið, að sú tóftin í syðri láginni, sera fyrst var talin, sé 
einmitt kirkjutóftin. Hefir heimabærinn þá víst verið þar líka. Rústin 
uppi í hrauninu er þó ekki eftir smákot. Hygg eg að heimabæir hafi 
verið tveir, Efribær og Fremribær, og kirkjan verið hjá Fremri-bænum. 
Eftir afstöðu að dæma, hafa girðingarnar, sem fyr getur, eigi verið tún 
þessara bæja, heldur annara afbýla, sem þá eru hrauni hulin. Og hver 
veit hve mörg býli þar kunna að vera horfin? 

í Óbrennishólma sjást engar rústir, utan aflangur hringur, vel 5 fðm. 
í þvermál á hól einum, og er það án efa fjárborg. Og þar litlu vestar 
liggur langur og digur garður þvert uppeftir. Slitinn er hann sundur 

'7 



50 


sumstaðar nii, en eigi mun svo hafa verið í fyrstu. A einum stað t. d. 
hverfur hann undir hraunnef, en kemur iindan því aftur hinumegin. Efst 
hverfur hann undir hraunnef. Tilgangur garðs þessa er mér óljós, nema 
hann hafi verið landamerkjagarður milli Krýsuvíkur og næstu jarðar fyrir 
vestan. Er það ekki efamál, að á því mikla undirlendi^ sem þar er hrauni 
þakið, hafa bæir verið, ef til vill eigi allfáir. Með hlíðinni vestanundir 
Krýsuvíkurhálsum hefir að öllum líkindum verið fögur bæjaröð. Austast 
er hlíðin hæst og myndar miila með klettabelti að oían. Er þar upp af 
fjallhryggur, sem heitir Núphlíð. Er líklegt að bær hafi verið undir múl- 
anum og heitið Núpur og hlíðin fyrir ofan Núpshlíð, en s síðan verið 
felt úr, til að gera orðið mýkra í framburði. Og hver veit nema bærinn 
hafi heitið Núpshlíð(=:GnúpshIíð), og hafi Gnúpur Molda-Gnúpsson búið 
þar. Grindavík gat nfl. ekki með réttu heitið vik, nema hún væri talin 
frá Reykjanesi austur að Selatöngum að minsta kosti. En þá hefði land- 
nám Gnúps getað náð austur undir Núphlíð. Um þetta veit enginn neitt, 
og er ekki til neins að fara lengra út i það. 

37. Gestsstaðir heitir eyðibær, norðvestur frá Krýsuvík, þar sem hún 
er nú. Hann hefir staðið sunnanundir dálítilli hæð, seni gengur austur 
úr Sveifluhálsi. Sér þar enn fyrir tóftum, og hefir þar verið stórbýli á 
síniim tíma. Bæjartóftin er 10 fðm. löng frá austri til vesturs, hefir eng- 
an miðgafl, og mun hafa verið þiljuð sundur. Dyr sjást ógjörla, en á 
suðurhliðinni bafa þær verið, því hvorki eru þær á endunum né norður- 
hliðinni. Skamt austar er fjóstóft, 6 fðm löng, og heygarður eigi lítill. 
Túnið hefir og verið mikið og umgirt, en nú er það víða komið í sand 
af árennsli. — Þau ummæli heyrði eg í Grindavík fyrir 40 árum, að 
Krýsuvík hefði í f^i'stu heitið Gestsstaðir og staðið vesturvið hálsinn. Nú 
þykist eg skilja sannleikann í þeim. Jörðin Gestsstaðir hefir verið eign 
Krýsuvíkurkirkju. Hefir bærinn og kirkjan því verið flutt í Gestsstaða- 
land eftir eldinn. En við það hafa Gestsstaðir verið sviftir nytjum, og 
meir og meir þrengt að þeim, unz þeir lögðust í eyði. 

38. Kaldrani er nefndur í þjóðsögum. Er sagt hann hafi verið 
hjáleiga frá Krýsuvík og staðið inn við Kleyfarvatn. Og líka er sagt að 
þar hafi alt fólkið dáið af loðsilungsáti. Örnefnið: Kaldrani er til við 
vatnið. Sést þar 34 fðm. langur túngarðsspotti úr stórgrýti og lítil gras- 
flöt fyrir ofan, suðaustan í sléttum melhól. Uppi á hólnum er dálítil dreif 
af hleðslugrjóti, sem virðist flutt þangað aí mönnum. Gæti það -verið 
leifar af bænum. Því garðspottinn sýnir það, að þar hafa menn búið á 
sínum tíma. 

39. belvogur hefir, eins og kunnugt er, orðið fyrir miklum sandá- 
gangi, bæði að austan og vestan. Að vestan hefir sandurinn borizt með 
útsynningum utan af Víðasandi, austur yfir ósinn. Og um leið hefir 
hann grynt ósinn og við það hækkað vatnið í Hlíðarvatni, svo það hefir 



brotið burt gnmla túnið í Stakkavik, sem var fyrir neðan brekkuna Stóð 
bærinn þar fram yfir 1850, Nú er rúst hans lítill hólmi. Mest hefir 
sandurinn borist austur yfir ósinn er hann var lagður með ís, hefir svo 
borist austur og upp í heiðina fyrir suðaustan Fogsósa. (— Þá er eg var 
ungur, heyrði eg þann bæ ávalt nefndan Vogshús^ enda er hann nefndur 
svo í fornbréfum —). Þá er sandgeirinn var kominn upp í heiðina, fór 
hann breikkandi suður og austur á við, og eyðilagði 'smámsaman jarðirnar: 
Strönd, Vindás og Eimu með afbýlum þeirra. Dálítið er þar nú farið að 
gróa upp aftur. A Strönd gerir þó enn ýmist að gróa eða blása upp. 
Svo er að sjá af rústabungum, að á Strönd hafi upp á síðkastið verið 
tveir bæir; Efribær og Fremri bær. Kirkjugarðurinn og kirkjan stóð fyrir 
framan hlað Frambæjarins. Þó var þar sund á milli, og er sagt að þar 
hafi verið uppsprettulind, kölluð Sæluhuna. Af hjáleigum eru nefndar: 
Krókur norður á túninu, þar er enn dálitU rofiorfa, Sigurðarhús litlu aust- 
ar og Stórhóll fyrir norðan tún. Að vestanverðu er ekkert kot nefnt. Þó 
hefir víst eitt býli verið þar. Það sýna girðingar. Túngarður Strandar 
að vestan sést gjörla ofan írá aðalgarði (sjá síðar) og til sjávarkambs. En 
nokkru vestar er annar garður, samhliða, mannvirki mikið og beinn að 
kalla. En fáum föðmum vestar er lítið garðlag, bogadregið. Milli stóra 
garðsins og Strandartúngarðs héfir víst verið býli og átt þar tún. Mun 
sá bær hafa staðið skamt frá sjó. Þar er grótbunga, en sést þó ekki 
hvort rúst er. Þetta er skiljanlegt. Sandfokið kom vestan, og spillti íyrst 
þessu býli. Það var því lagt niður, en jafnframt var gjör tilraun til að 
hefta sandinn með því, að hlaða öflugan garð uppeftir túni þess bæjar 
vestanvert. Hefir í þann garð verið haft mestalt gijótið úr gamla tún- 
garðinum og úr bænum. Mun hann hafa hlíft nokkuð um hríð. En alt 
kom fyrir eitt að lokum. SveinagerÖi og Vighóll munu ekki bæjarnöfn. 

Sveinagerði er lítil girðing hjá dálitlum hól norðvestur frá túui. Er sagt 

að Erlendur lögmaður Þorvarðarsen, sem lengi bjó á Strönd og dó 1576, 
hafi látið sveina sína leika í gerðinu, en setið á hólnum og horft á. Víg- 
hóll er langt fyrir ofan tún. Er sagt, að Erlendur hafi reiðst sveini sín- 

um, er spáði því, að Strönd mundi eyðast af sandfoki. Hafi sveinninn 

flúið, en Erlendur elt hann upp að Víghól og drepið hann þar. — Með 
Vindási eru talin: Vinddshjáleiga og Sléttur^ en með Eimu: Eimuhjdleiga. 
Þar er nú farið að gróa upp aftur. — Aðalgarður lá fyrir ofan alla bæi í 
Selvogi, frá Hlíðarvatni fyrir ofan Vogsósa i landsuður að Stórhól, og aft- 
ur í austur frá Stórhól austur fyrir Nes. Sést hann enn glögt viðast 
hvar. Fyrir austan Nes sér þó ekki garð austar en nú er túngarðurinn. 
Þar hefir þó eyðst fyrir víst eitt býli; Snjólþhús, i nesinu sem bærinn 
Nes hefir nafn af. Þar er nú sundvarða og heitir Snjólfshúsavarða. An 
efa hefir aðalgarðurinR legið fyrir austan Snjólfshús. En hann hefir lík- 
legast verið færður þangað sem hann er nú, eftir að þau voru komin í 

7 =" 



52 


eyði, og þá bygður aftur úr sama grjótinu, en sandur hulið það, sem eft- 
ir kann að hafa orðið. — Því milli Selvogs og Þorlákshafnar er alt land- 
ið blásið og sandrokið neðan fra sjó upp í Selvogsheiði. Nokkurt mel- 
gras er farið að spretta þar víða, og er ekki vonlaust, að það grói upp. 
Verst er, að frá Haýnarskeiði kemur nýr og nýr sandur í austanstormum. 

40. Þorlákshöýn er nefnd hér vegna þess, að ein sjóbúðin þar, fyrir 
vestan bæinn, hefir frá ómunatíð verið nefnd Kirkjubúðin^ og bendir það 
til þess, að einhvern tíma fyrrum hafi þar verið kirkja, þó hvergi sé þess 
raunar getið. Að öðru leyti eru engin ýorn mannvirki í Þorlákshöfn, (en 
því meira af nýjum mannvirkjum). 

Sagt er að meiri hluti Ölfusár hafi fyrrum haft útfall sitt fyrir vest- 
an Miðöldu á Hafnarskeiði. Sá eg fyrir rúmum 20 árum skrifað kver, sem 
Magnús sál. Arnason í Vatnsdal átti. Þar á voru vitnisburðir margra Ölf- 
usmanna um reka Hrauns í Ölfusi. Hafði Brynjúlfur sýslumaður Sigurðs- 
son í Hjálmholti (f 1771) tekið þingsvitni um það. Bar þeim saman um, 
að útfall Ölfusár hefði verið fyrir vestan Miðöldu. Sögðust sumir^ er 
gamlir voru, muna það sjálfir, en aðrir greindu sögumenn, er muiiað 
hefðu. Fleira man eg ekki úr kverinu. Nú hefi eg spurzt fyrir um kver 
þetta, en einskis orðið vísari. Er hætt við að það sé glatað. — Meðan 
þetta vestra útfall árinnar hélzt, hefir það hamlað sandfokinu vestur á við; 
en síðan hefir það útbreiðst svo mikið, sem kunnugt er. 



Skýrsla 

um þá hluti; sem Forngripasafni íslands hafa bæzt árið 1902. 


(Tölurnar frenist sýna tölnmerld hvers lilntar í safninn). 


4894. Hiiífsknft úr beini (2 mannsmyndir samfastnr); fundið á Hofakri 
í Dalasýslu. 

4895—9$. Reglustika frá árinu 1706 og ritspjald úr beini. Úr eign sr. 
Jóns Steingrímssonar í Hruna. 

4897. [Jón skólastjóri Hjaltalín á Möðruvöllum]. Skjár úr sköturoði. 

4898. Pressujárn frá 1731 (brotið). Austan úr Arnessýslu. 

4899. Ljósastjaki, örlítill, úr kopar með einkennilegri gerð. 

4900. Hempupör úr látúni, vírvafin. 

4901. Málrúnir eftir síra Snorra á Húsafelli. 

4902. Stór silfurpeningur sænskur frá 18. öld. 

4903—4. Tveir sraápeningar danskir, úr silfri. 

4906. Hnappskeið úr silfri. Austan úr Flóa. 

4906. Rauðkríiarmynd af Páli rektor Hjálmarssyni eftir Sæmund Magn- 
ússon Holm. 

4907. Kafíikanna úr silfri eftir Sigurð Þorsteinsson frá Víðivöllum í 
Fljótsdal. 

4908. Einkennisbúningur Jóns landlæknis Hjaltalíns. 

4909. Tína úr tré, stór. Austan úr sveitum. 

4910. Baukur úr hnottré, kringlóttur^ lítill. Austan úr sveitum. 

4911. Skírnarfat, stórt. Úr Mælifellskirkju í Skagafirði. 

4912. Grafleturspjald frá byrjun 18. aldar. Frá sömu kirkju. 

4913. Stór silfurpeningur, danskur, frá 1652. 

4914. Tvær gjarðarhringjur úr kopar frá 1677. 

4915. Gömul bandlína, Austan úr Flóa, 




34 


4^16. Kistiil grænn, skorinn. 

4917. Beltispör úr silfri með gönilu verki. 

4918. Bréfaveski með útsaum a hliðum. 

4919. Handlínn úr mórauðu silki með Ijósum bekk. Ur Fljótshlíð. 

4920—29. [Hr Sigurþór Ólafsson í Múlakoti]: Brot af fitusteini, 3 

brýnisstúfar, Ijáblaðsbrot, lítil bronsþynna með gati, járnkeng- 
ur, járnnngli rneð stórum haus, gjallstykki, nokkrir járnmolar 
(hnífleifar). 

493u. Partur af þótá ól með hringju og skildi úr kopar. 

4931. Lyklahringur úr kopar. 

4932. Reiðbjalla úr kopar, brotin. 

4933. Brot af gömlum hnífi. 

4934. Gamall svipuhólkur með keng. Austan úr Hornafirði. 

4935. Brauðstill úr eir, jarðfundinn 

4936. Gamalt hnappamót. 

4937 — 39 * Kápuhnappur stór úr kopar og 2 minni hnappar úr látúni. 

4940. Drekahaus úr bronsi (brot af einhverjum óþektum hlut). 

4941. Tveir eyrnahringir úr eiri. Fundnir í helli á Rangárvölluin. 

4942. Örlitið sýnishorn af asl i (loklausum), úr steini. Fundið á sama 
stað. 

4943. Hringja úr kopar. 

4944. Beltisstokkur með verki, úr koparblendingi. 

4945. Rúmfjöl með skornum iaufviðarstreng, nafnhnút og höfðaletri. Frá 
I 77 v 

^946—4/. Axarblað og 2 járnbrot, jarðfundin í Miðraundaholti í Holtum. 

4948. Kvennhöttur frá fyrri hluta 19. aldar. 

4949. Rósavetlingar svartir. 

4950 — 34. Hnifskaft með beinhlýrum, brot af öðru skafti, ókennilegur 
hlutur úr eiri og 2 hnakkar úr beini. Alt jarðfundið á Þórustöð- 
uin á Vatnsleysuströnd. 

4935 — 57 * Orf og Ijár með Ijábandi. Austan úr SkaítafeÍIssýsln. 

4938. Gamaii stóll skorinn með selskinnssetu. Vestan af landi. 

4959.’ Gagnskorið spjald úr Búðardalskirkju. 

4900. [Indriði bóndi Jónsson á Ytri-Ey í Húnavatnssýslu]: 2 gömui 
reizluióð, úr kopar. 

496^—63. [Höfuðsmaður D. Bruun]: Steinsökkva og 2 beinleggir, fund- 
ið í nánd við Ingólfshöfða. 

4964—65. [Sami], Hlutur úr járni klómyndaður og brot af fitusteins- 
snúði. Fundið á eyðibýli í Austur-Skaftafellssýslu. 

4966—68. Spjót, brot af hringju og járnmoiar. Fundið í nánd við Vind- 
belg við Mývatn. 

4969. Siifurbelti með flauelsiinda, ^ 




55 


4970- Gamall hnífnr, fundinn á fjöllum uppi suður frá Mývatni. 

497T. Sylgja, forn, dr bronsi; fundin við gröft hjá Snjallsteinshöfða. 

4972. Hægindabekkur, skorinn. Að sögn dr eign Skdla landfógeta. 

4973. [Benedikt próf. Kristjánsson á Grenjaðarstað]: Krossmark dr 

brohsi; fundið við gröft í kirkjugarði á Grenjaðarstað. 

4974—95. [Fornleifafélagið]: brýni, kljásteinar, sýnishorn af tré, viðar- 
kolum, öskugólfskán, brosstannir og brosskjálki, steinar og brunnin 
bein. Alt fundið í Hörgsdal. 

^996. Grafleturspjald yíir Pál Jónsson klausturhaldara. 

4997. Skorin fjöl dr Hrafnagilsskála í''Eyjafirði. 

4998—5001. Tvö altarisklæði og 2 höklar frá Garðakirkju á Akranesi. 

5002. Gulihringur, gamall. Austan af landi 

5003. [Erlendur gullsmiður Magndsson í Reykjavík]; Gömul kopar-reizla. 
Austan dr Flóa. 

500^. Gamalt silfurbelti með doppum og stokkum, og beltis pörum 
með kornsettu hringvíravirki. 

‘j00 5—7. [Brynjdllur dbrm. Jónsson frá Minna-Ndpi]: Járnhlekkir og 
spjót og ókennilegur hlutur dr kopar. 

5007. [Magnds Einarsson vegagjörðamaður]: Innsigli jarðfundið i nánd 
við Stokkahlaði í Eyjafirði. í það var grafið:, Joh. Run(olF) 
Fil.(ius). 

5009— 12. [Guðbrandur skólapiltur Jónsson]: 2 beltisstokkar, krókur af 
hempupari og plötur af gömlum reiða. 

5013. Brot af mellulás, fundið á Vaðlaheiði. 

5014. ístað, jarðfundið, með einkennilegri gerð. 

5015 —16. Skarbítur og skeifubrot; íundið í gömlu kirkjugarðsstæði á 
Auðkdlu. 

5017. Skaflaskeifa, fimmboruð, fundin i tdni á Reístöðum. 

5018. Tveir eyrnahringir dr silfri, gyltir með verki. 

5019. Ábreiða glitofin, dr bdi Bjarnar umboðsm. Olsens á Þingeyrum. 

5020. Tveir silfurhnappar með gagnskornu verki. Úr Árnessýslu. 



Reikningur 

Fornleifafélagsins 1902. 

Tekjur: Kr. a. 

1. í sjóði frá fyrra ári.1229 56 

2. Tillög og andvirðri seldra Arbóka (fskj. i). 140 00 

3. Gjöf frá miss Cornelia Horsford . 3 03 

4. Styrkur frá Forngripasafninu til að spyrja uppi forngripi 100 00 

5. Styrkur lir landssjóði., . . . 400 00 

6. Seld bankavaxtabréf . . . 300 00 

7. ' Vextir á árinu: 

a. af bankavaxtabréfum til Y? ’o2 ... kr. 36 00 

b. dagvextir af seldum bankavaxtabréfum . — i 40 

c. úr sparisjóði ..— 2^0 39 80 

Samtals: 2212 39 

Gjöld: Kr. a. 

1. Kostpaður við rannsókn Hörgsdalsfundar, fskj. 2—4 . . 614 84 

2. Greitt Brynjólfi Jónssyni fyrir fornleifarannsóknir, fskj. 5 140 00 

3. Kostnaður við Árbókina 1902, fskj. 6 219 02 

4. Kostnaður við myndir m. m. til undirbúnings Árbók 

1903, fskj. 7—9., . . . . 269 77 

5. Ýmisleg litgjöld, fskj. 10. 8 22 

6. Til jafnaðar við tekjulið 6 300 00 

7. í sjóði við árslok 1902: 

a. bankavaxtabréf.kr. 500 00 

b. í sparisjóði landsb.— 7 49 

c. hjá féhirði . . . ,. — 153 660 54 

Samtals: 2212 39 


Reykjavík 13. jiiní 1903. 
Þórh, Bjarnarson, 



















II 






III 























VII 








VIII 












